Bifröst 

Journal of Social Science 

Volume 4, 2010 


From the editor / Ávarp ritstjóra 

Ian Watson 
3-4 

Jafnréttiskennitalan 

Elín Blöndal 
5-17 

Fordæmi um fordæmi 

Einar Karl Hallvarðsson 

19-49 


A short history of national identification 
numbering in Iceland 

Ian Watson 

51-89 

Áhrif meginreglna EES-réttar um bann 
við mismunun og takmörkun á fjórfrelsinu 
á sviði skattaréttar 

Ingibjörg Þorsteinsdóttir 

91 - 117 



BIFROST UNIVERSITY 

HÁSKÓLINN Á BIFRÖST 



Bifröst Journal of Social Science — Tímarit um félagsvísindi 
Volume 4 — 4. árgangur, 2010 


From the editor — Ávarp ritstjóra 3 

Ian Watson 

Articles — Ritrýndar greinar 

Jafnréttiskennitalan 5 

Elín Blöndal 

Fordæmi um fordæmi 19 

Einar Karl Hallvarðsson 

A short history of national identification numbering in Iceland 51 

Ian Watson 

Áhrif meginreglna EES-réttar um bann við mismunun og takmörkun 91 

á fjórfrelsinu á sviði skattaréttar 
Ingibjörg Þorsteinsdóttir 



Bifröst journal ofSocial Science 
Volume 4 (2010) 

Published by Bifröst University, Borgames, Iceland. 

Print ISSN: 1670-7788. 

Online ISSN: 1670-7796 (http://bjss.bifrost.is). 

Tímarit um félagsvísindi 
4. árgangur (2010) 

Gefið út af Háskólanum á Bifröst. 

ISSN: 1670-7788. 

Einnig í rafrænu formi á vefslóðinni 
http://bjss.bifrost.is (ISSN 1670-7796). 

Editor / Ritstjóri 

Ian Watson, Bifröst University 

Editorial Board / Ritnefnd 

Ágúst Einarsson, Bifröst University 

Jill Purdy, University of Washington 

Sigurður Líndal, Bifröst University 

Juha Ráikká, University of Turku 

Marina Papanastassiou, Copenhagen Business School 

Þórólfur Þórlindsson, University of Iceland 

Cover design / Hönnun kápu 
Hörður Lárusson 

© 2010 Bifröst University / Háskólinn á Bifröst 

This periodical is published under a Creative Commons Attribution license. For more 
information, see http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0. You are free to Share — 
that is, to copy, distribute and transmit the work; and to Remix — that is, to adapt the 
work; under the following conditions: 1. Attribution. You must attribute the work, 
including the author, title, journal title, issue and page numbers (but not in any way 
that suggests that they endorse you or your use of the work). 2. For any reuse or 
distribution, you must make clear to others the license terms of this work. 3. Any of 
the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. 
4. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


3 


Editor's Message 

Ian Watson 

This 2010 issue of the Bifröst Journal ofSocial Science contains four articles which have 
all been peer-reviewed and subsequently revised. We are, for the second year run- 
ning, not publishing working papers and the process of peer review has become 
more rigorous. Sincere thanks to all the reviewers who have worked for the journal 
over the course of the year, as well as to Ragnheiður Margrét Guðmundsdóttir for 
proofreading and to Ágúst Einarsson for managing peer review of the article which 
was written by the editor himself. 

The article by Einar Karl Hallvarðsson was originally written for Grábrók, a pub- 
lication of the Bifröst University law department. The university decided to merge 
Grábrók with this journal and the article is thus published here. Aldís Olga Jóhannes- 
dóttir was the original editor for Einar Karl's article. Bjarni Hólmar Einarsson, Elín 
Björg Ragnarsdóttir and Davor Purusic served on the editorial board of Grábrók. 

We continue to manage the journal with Open Journal Systems (OJS) software 
and to work to promote open access to scholarly publications in Iceland. This past 
April, the editor moderated the second conference on open access publishing at the 
National and University Library in Reykjavík. In November, he spoke about open 
access publishing at the FSCONS conference in Gothenburg, Sweden. Iceland's 
Science and Technology Council has signed the Berlin Declaration in support of open 
access publishing, and one major goal for the next months is to bring about institu- 
tional and funder mandates for open access in Iceland. 

As before, the joumal is available in paper format through a print-on-demand 
service in Great Britain. Single printed copies of the joumal can be ordered on line, 
and are produced and shipped directly from the printer at a relatively low cost. A 
link to the order site is on the journal website. Of course, copies of all articles conti- 
nue to be available in PDF form at no charge on the same website. 



4 


Avarp ritstjóra 


r 

Avarp ritstjóra 

Ian Watson 

í þessum árgangi af Tímariti um félagsvísindi eru fjórar greinar sem allar hafa verið 
ritrýndar og í kjölfarið endurskoðaðar. í annað árið í röð eru engar vinnugreinar 
birtar í tímaritinu en ritrýningarferlið hefur orðið harðara. Öllum ritrýnendum eru 
færðar bestu þakkir fyrir vinnu sína á árinu sem og Ragnheiði Margréti Guðmunds- 
dóttur sem hefur prófarkalesið greinarnar og Ágústi Einarssyni sem sá um ritrýningu 
greinarinnar eftir ritstjórann sjálfan. 

Greinin eftir Einar Karl Hallvarðsson var upprunalega samin fyrir Grábrók, 
tímarit lagadeildar Háskólans á Bifröst. Þá var ákveðið að sameina Grábrók við Tíma- 
rit um félagsvísindi og greinamar eru því birtar hér. Ritstjórn greinanna annaðist Aldís 
Olga Jóhannesdóttir og með henni í ritnefndinni voru Bjami Hólmar Einarsson, Elín 
Björg Ragnarsdóttir og Davor Purusic. 

Við notum ennþá Open Journal Systems (OJS) hugbúnaðinn við tímaritið og 
höfum tekið höndum saman með öðrum á íslandi um að stuðla að þróun á opnum 
aðgangi að fræðiritum á íslandi. Ritstjórinn var fundarstjóri málþings um opinn 
aðgang sem var haldinn í Þjóðarbókhlöðunni í apríl 2010 og hélt erindi um opinn 
aðgang á FSCONS-ráðstefnu í Gautaborg í nóvember 2010. Vísinda- og tækniráð 
hefur nú skrifað undir Berlínaryfirlýsinguna um opinn aðgang og eitt helsta mark- 
mið á næshi mánuðum er að vinna að stefnum um opinn aðgang innan íslenskra 
háskóla og styrktaraðila. 

Eins og áður er tímaritið prentað eftir þörfum í Bretlandi. Það er hægt að panta 
prentað eintak á netinu en það verður framleitt og sent frá prentsmiðjunni á hag- 
stæðu verði. Krækja í pöntunarvefsíðuna er á vefsíðu tímaritsins. Að sjálfsögðu eru 
allar greinar einnig aðgengilegar í PDF-formi á sömu vefsíðu. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


5 


J af nréttiskennitalan 

Elín Blöndal 

Ágrip: í greininni er fjallað um Jafnréttiskennitöluna, rannsóknar- og þróunarverkefni 
sem unnið var á vegum Rannsóknaseturs vinnuréttar og jafnréttismála við Háskólann 
á Bifröst. Gerð er grein fyrir þremur meginþáttum verkefnisins: Birtingu upplýsinga 
um kynjajafnrétti í fyrirtækjum, mótun mælikvarða á kynjajafnrétti og vali slíkra 
mælikvarða inn í Jafnréttiskennitölu. Upplýsingar um stöðu kynjajafnréttis í stærstu 
fyrirtækjunum á íslandi voru birtar þrisvar á meðan á verkefninu stóð og er niðurstöð- 
unum lýst í greininni. Beiting mælikvarða á kynjajafnrétti í fyrirtækjum er aðferð til að 
ná fram upplýsingum um stöðu mála en er einnig ætlað að stuðla að kynjajafnrétti 
með virkum hætti. Mælikvarðar á kynjajafnrétti voru flokkaðir annars vegar sem 
mælikvarðar á stefnu eða ráðstafanir fyrirtækja til að vinna að kynjajafnrétti og hins 
vegar sem mælikvarðar á árangur sem fyrirtækin hafa náð. I verkefninu um Jafnréttis- 
kennitöluna var farin sú leið að afmarka upplýsingaöflun svo til eingöngu við mæli- 
kvarða á árangur, þ.e. við hlutfall kynjanna í stjómum fyrirtækja meðal æðstu stjóm- 
enda og yfirmanna. í greininni er jafnframt lýst forsendum á vali mælikvarða inn í 
samsetta kennitölu sem endurpegli hlutfallsleg áhrif kvenna innan fyrirtækja. 

Lykilorð: mælikvarðar á jafnrétti; kynjajafnrétti; Jafnréttiskennitalan; 
konur; fjölbreytni; arðsemi; stjómir; stjómendur 

Abstract: This article discusses the development of the Corporate Gender Equality 
Index by the Research Centre for Labour Law and Equal Rights at Bifröst University 
in Iceland. The article describes three of the project's main goals: publishing infor- 
mation on gender equality in Iceland's largest companies, developing indicators and 
measures of gender equality, and selecting which ones to use in the construction of the 
index. During the course of the project, three reports on gender equality were issued, 
and their conclusions are described in the article. Indicators of gender equality in 
organizations serve both as a way of collecting information about gender equality at 
the working place, and as a tool in supporting gender equality. Indicators of gender 
equality can be classified either as having to do with the policies or actions that com- 
panies take in gender matters, or as reflecting actual outcomes in a given corporation. 
The Corporate Gender Equality Index builds primarily on the second group of indi- 
cators - those that reflect actual outcomes, such as the proportion of men and women 
on corporate boards and among company executives. The paper also describes the 
selection of indicators for the Equality Index, which reflects the proportional authority 
of women within companies. 


Keywords: equality indicators; gender equality; gender equality index; 
women; diversity; performance; board; top management 



6 


Jafnréttiskennitalan 


1. Inngangur 

Á árunum 2006-2008 stóð Rannsóknasetur vinnuréttar og jafnréttismála 1 að þróunar- 
og rannsóknarverkefni sem nefnt var Jafnréttiskennitalan. 2 Verkefnið var þríþætt en 
meginstoð þess var árleg birting upplýsinga um stöðu kynjajafnréttis í stærstu fyrir- 
tækjunum hér á landi. Því til viðbótar fólst í verkefninu athugun á frekari mælikvörð- 
um á jafnrétti og loks skyldi þess freistað að móta svonefnda Jafnréttiskennitölu sem 
gefa skyldi til kynna hver staða kynjajafnréttis væri innan fyrirtækja. 

Meginforsendur þess að farið var af stað með verkefnið árið 2006 voru tölur 
sem þegar lágu fyrir og sýndu afar lágt hlutfall kvenna í stjórnum og stjórnunar- 
stöðum hér á landi. Þó höfðu óháðir rannsóknaraðilar ekki staðið að reglulegri birt- 
ingu upplýsinga um þetta efni. Þetta var m.a. umfjöllunarefni í skýrslu iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytisins frá því síðla árs 2005 um aukin tækifæri í forystu atvinnu- 
lífsins. Slík birting í Bretlandi, Bandaríkjunum og víðar hafði beint kastljósinu að 
þeim fyrirtækjum sem höfðu lagt metnað sinn í að hafa kynjahlutföll sem jöfnust, og 
auka sýnileika þeirra kvenna sem sitja í stjómum fyrirtækja. Með sama hætti var talið 
að birting slíkra upplýsinga hér á landi myndi efla umræðuna og varpa ljósi á þróun- 
ina frá ári til árs (Þóranna Jónsdóttir, 2005). 

Þónokkur eftirspurn hefur verið eftir upplýsingum um verkefnið um Jafnréttis- 
kennitöluna og er greininni einkum ætlað að varpa ljósi á helstu þætti þess. í 2. kafla 
er fjallað um hugtakið Jafnréttiskennitala, forsendur verkefnisins og nálgun. Kafli 3 
fjallar um þýðingu þess að beita mælikvörðum á jafnrétti og mismunandi aðferða- 
fræði (mælikvarða) í því sambandi. í kafla 4 er gerð grein fyrir framkvæmd og niður- 
stöðum verkefnisins og loks geymir kafli 5 samantekt og lokaorð. 

2. Mæling kynjajafnréttis með Jafnréttiskennitölu 

Ástæða þess að hugtakið Jafnréttiskennitala var notað voru m.a. þær forsendur verk- 
efnisins að fyrirtæki hagnist á því að nýta sér mannauð kvenna ekki síður en karla. 
Verkefnið um Jafnréttiskennitöluna byggði þannig á þeirri hugmynd að Jafnréttis- 
kennitala geti staðið við hlið annarra kennitalna sem hefð er fyrir að nota til að reikna 

1 Höfundur greinarinnar vartn að verkefninu og stýrði því. Þá unnu starfsmenn Rannsóknamið- 
stöðvar Háskólans á Bifröst að árlegri skýrslu setursins um hlutfall kvenna í stjórnum o.fl. Að þeirri 
vinnu komu einkum Grétar Þór Eyþórsson, prófessor og þáverandi forstöðumaður Rannsóknamið- 
stöðvar, Jón Rúnar Sveinsson, sérfræðingur, Eva Heiða Önnudóttir, sérfræðingur og Agnes Hlíf 
Andrésdóttir, meistaranemi í viðskiptafræði. Þá veittu fleiri meistaranemar við Háskólann á Bifröst 
aðstoð við einstaka þætti verkefnisins. Hlér Guðjónsson, meistaranemi í viðskiptafræði, vann m.a. 
að þróun mælikvarða á jafnrétti og gerð jafnréttiskennitölu í tengslum við lokaritgerð sína við við- 
skiptadeild. Þá veitti Agúst Einarsson, rektor Háskólans á Bifröst, aðstoð við útreikning Jafnréttis- 
kennitölu og Kári Joensen, aðjúnkt við viðskiptadeild, veitti einnig góð ráð og leiðbeiningar. 

2 Samstarfsaðilar verkefnisins voru viðskiptaráðuneytið, iðnaðarráðuneytið, Samtök atvinnulífsins, 
Félag kvenna í atvinnurekstri, Jafnréttisstofa og Jafnréttisráð, auk þess sem Inn Fjárfesting og 
Baugur Group veittu til þess styrki. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


7 


út fjárhagslegan styrk eða verðmæti fyrirtækja, svo sem arðsemi eigin fjár. Markmið 
fyrirtækja myndi þá vera að ná upp ásættanlegri Jafnréttiskennitölu til að sýna m.a. 
fjárfestum fram á styrk sinn að því leyti. Byggist þetta einkum á bandarískum og 
evrópskum rannsóknum sem sýnt hafa fylgni milli fjölbreytileika kynjanna í 
stjórnum og æðstu stjórnendastöðum innan fyrirtækja annars vegar og betri 
fjárhagslegrar afkomu hins vegar (sjá t.d. Catalyst, 2004; Catalyst, 2007; Kotiranta, 
Kovalainen, & Rouvinen, 2007). Niðurstöður rannsóknar sem unnin var í tengslum 
við verkefnið um Jafnréttiskennitöluna benda einnig til þess að hér á landi sé jákvætt 
samband á milli þess að hafa bæði kynin í stjóm fyrirtækis og arðsemi eigin fjár og 
veikt jákvætt samband við arðsemi heildareigna (Margrét Sæmundsdóttir, 2009). Þess 
ber þó að geta að ekki ber öllum rannsóknarniðurstöðum saman um tengsl eins og 
þau sem um ræðir hér að framan (sjá t.d. Huse, 2007). Enda þótt forsendur 
verkefnisins væru tengsl kynjajafnréttis og fjárhagslegrar afkomu fyrirtækja ber þó 
að geta þess að fjölmörg önnur sjónarmið styðja að fjölga beri konum í stjórnum 
fyrirtækja, s.s. um lýðræði og tengsl við bætta stjórnarhætti. 

Hugmyndin að baki Jafnréttiskennitölunni var upphaflega sú að hún gæfi jafn- 
réttisstig innan fyrirtækis til kynna með sem víðtækustum hætti, en væri þó fremur 
einföld í sniðum. Hér varð að hafa nokkra þætti í huga. í fyrsta lagi þurfti kennitalan 
að vera áreiðanleg, þ.e. endurspegla sem áreiðanlegastar upplýsingar um jafnréttisstig 
í fyrirtækjum. Þannig átti að vera hægt að bera saman kennitölur sama fyrirtækis frá 
ári til árs og jafnframt á milli fyrirtækja. í því sambandi þurfti m.a. að leggja mat á 
hvort mælikvarðar á stefnu/ráðstafanir fyrirtækja (sbr. tafla 1 hér á eftir) veittu nægi- 
lega skýrar upplýsingar. í öðru lagi þurfti að vera framkvæmanlegt að afla þeirra upp- 
lýsinga sem nauðsynlegar væru frá fyrirtækjunum. Hér verður að hafa í huga að á 
þeim tíma, sem verkefnið var unnið, lágu upplýsingar um grundvallaratriði í stjórn- 
un og rekstri fyrirtækja almennt ekki á lausu, hvorki í opinberum gögnum né á 
netinu. Þrátt fyrir þetta þurfti að vera unnt að afla upplýsinganna með tiltölulega 
auðveldum hætti og fyrirtæki urðu að vilja láta þær í té. í þriðja lagi var horft til þess 
að fyrirtæki gætu séð sér ávinning í að leitast eftir hagstæðri Jafnréttiskennitölu. 

Við mótun Jafnréttiskennitölu var m.a. byggt á framangreindum þáttum en 
fjallað er um niðurstöðumar í kafla 4.2. hér á eftir. 

3. Mælikvarðar á jafnrétti 

Jafnréttislöggjöf og framkvæmdaráætlanir ríkisstjóma skipta að sjálfsögðu afar miklu 
máli varðandi kynjajafnrétti á vinnustöðum. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á 
vissar takmarkanir slíkra aðferða og að frekari aðgerðir séu nauðsynlegar til að ná 
varanlegum árangri (sjá t.d. Olgiati & Shapiro, 2002). Sem dæmi má nefna að enda 
þótt jafnréttislög 3 hér á landi mæli fyrir um að atvinnurekendur skuli leggja sérstaka 
áherslu á jafnan hlut kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum er raunin sú að hlutfall 


3 Núgildandi jafnréttislög eru nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 



8 


Jafnréttiskennitalan 


kynjanna er afar ójafnt. Annað dæmi er launamismunur kynjanna en jafnréttislögin 
leggja ótvírætt bann við að kynjunum sé mismunað í launum eða kjörum. Þó hafa 
kannanir ítrekað sýnt verulegan kynbundinn launamun hér á landi. 

Notkun mælikvarða (kennitalna/viðmiða ) 4 á jafnrétti og öflun upplýsinga á 
grundvelli þeirra er meðal þeirra aðferða sem unnt er að beita til að brúa þetta bil á 
milli löggjafar/stefnu stjómvalda annars vegar og framkvæmdar hins vegar. Um er að 
ræða aðferð til að ná fram upplýsingum um stöðu mála, bæði inn á við fyrir fyrir- 
tækin sjálf og starfsmenn þeirra sem og út á við fyrir fjárfesta og aðra aðila sem vilja 
kynna sér hver staðan er í fyrirtækjunum. Slíkir mælikvarðar geta jafnframt stuðlað 
að kynjajafnrétti með því að hvetja fyrirtæki til að gera grein fyrir stöðu kynjajafn- 
réttis eða ráðstöfunum til að ná því fram. Slíkt setur ekki aðeins þrýsting á fyrirtæki 
heldur gefur einnig þeim, sem standa sig vel, kost á að sýna fram á það með ótví- 
ræðum hætti. 

Mælikvarða á kynjajafnrétti í fyrirtækjum má flokka á ýmsan hátt en í verkefn- 
inu um Jafnréttiskennitöluna var byggt á greiningu í tvo meginflokka: Annars vegar 
mælikvarða á stefnu eða ráðstafanir sem kunna að stuðla að kynjajafnrétti í fyrir- 
tækinu (e. qualitative indicators) og hins vegar mælikvarða á árangur (e. quantitative 
indicators). Nokkur dæmi um mælikvarða á stefnu/ráðstafanir innan fyrirtækis eru 
sýnd í eftirfarandi töflu. 


Tafla 1. Mælikvarðar á stefnu/ráðstafanir fyrirtækja (e. qualitative indicators) 


Markmið 

(stefna) 

Gerið grein fyrir hvort fyrirtækið er 
með skriflega jafnréttisáætlun og 
inntaki hennar 

Gerið grein fyrir stefnu fyrir- 
tækisins að því er varðar hlutfall 
kynjanna meðal æðstu stjórnenda 

Framkvæmd 

(ráðstafanir) 

Gerið grein fyrir hvort/með hvaða 
hætti gripið hafi verið til sérstakra 
ráðstafana í fyrirtækinu til að tryggja 
jafnan rétt kynjanna til endur- 
menntunar og starfsþjálfunar 

Gerið grein fyrir ráðstöfunum 
fyrirtækisins til að tryggja að 
starfsmenn með fjölskyldur eigi 
kost á sveigjanlegum og 
hóflegum vinnutíma 

Mælingar 

(staða) 

Gerið grein fyrir hvort/með hvaða 
hætti fyrirtækið safnar gögnum um 
hlutföll kynja í fyrirtækinu 

Gerið grein fyrir hvort/með hvaða 
hætti fyrirtækið hefur mælt hvort 
kynbundinn launamismunur sé 
fyrir hendi 


Mælikvarðar á árangur greina hins vegar stöðuna í fyrirtækinu eftir tölfræðileg- 
um viðmiðum, s.s. hlutfalli kynjanna miðað við tiltekið tímabil. Gott dæmi um þetta 
er hlutfall kynjanna meðal stjómarmanna eða æðstu stjórnenda. Sem fleiri dæmi má 
nefna hlutfall karla/kvenna sem taka lögbundið fæðingarorlof, hlutfall karla/kvenna 


4 Hér er notað hugtakið mælikvarði, en á ensku er rætt um indicator(s). 







Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


9 


sem nýta sér sveigjanlegan vinnutíma eða vinnufyrirkomulag og hlutfall 
karla/kvenna sem verða fyrir vinnuslysum eða starfstengdum sjúkdómum. 

í töflu 2 er að finna dæmi um sömu atriði og tafla 1 tekur til en að þessu sinni 
eru mælikvarðanir settir fram sem viðmið um árangur yfir tiltekið tímabil. 


Tafla 2. Mælikvarðar á árangur (e. quantitative indicators). 


Markmið 

(stefna) 

Hlutfall starfsmaima eftir kyni 
sem skrifleg jafnréttisáætlun 
fyrirtækisins nær til 

Hlutfall kynjanna meðal æðstu 
stjórnenda 


Hlutfall starfsmaima eftir kyni 

Hlutfall starfsmanna sem nýttu 
sér sveigjanlegan vinnutíma, eftir 
kyni 

Framkvæmd 

sem fengu endurmenntun eða 

(ráðstafanir) 

starfsþjálfun innan fyrirtækis- 
ins eða utan 

Mælingar 

(staða) 

Hlutföll starfsmanna í 
fyrirtækinu eftir kyni 

Launamunur karla/kvenna í 
fyrirtækinu eftir leiðréttingar á 
grundvelli ókynbundinna þátta 


Framangreind dæmi eru meðal þeirra mælikvarða sem greindir voru sem 
möguleg viðmið til að byggja á varðandi upplýsingaöflun um stöðu kynjajafnréttis í 
fyrirtækjum hér á landi. Möguleikarnir eru þó nánast ótæmandi, bæði hvað varðar 
efni og einnig orðalag mælikvarðanna, og því engan veginn um tæmandi talningu að 
ræða. í öllum tilvikum þarf að skýra nánar í leiðbeiningum með mælikvörðunum til 
hvaða atriða þeir taka og yfir hvaða tímabil. 

4. Jafnréttiskennitalan - framkvæmd og meginniðurstöður 

4.1. Birting upplýsinga 

Meginstoð verkefnisins um Jafnréttiskennitöluna var birting lista með upplýsingum 
um hlutfall kvenna í stjómum o.fl. Slíkar upplýsingar voru birtar þrívegis á meðan á 
verkefninu stóð (Rannsóknasetur vinnuréttar og jafnréttismála, 2006, 2007 og 2008). 
Fjölmargar breytingar voru gerðar á listanum frá því hann var fyrst birtur eftir því 
sem aðferðafræðin við samsetningu hans og éirvinnslu þróaðist. Öll árin var fram- 
kvæmdin þó sú að birta annars vegar lista með upplýsingum um hvert fyrirtæki fyrir 
sig og hins vegar heildarniðurstöður fyrir öll fyrirtækin. Eftir því sem á leið varð 
samanburður á stöðunni milli ára einnig fyrirferðarmeiri. 

4.1.1. Hvaða fyrirtæki voru á listanum? 

Fyrstu tvö árin voru birtar upplýsingar um 100 stærstu fyrirtækin hér á landi sam- 
kvæmt lista frá Lánstrausti og var miðað við nýjustu tölur um ársveltu fyrirtækja. 
Árið 2006 voru þannig birtar upplýsingar um 100 stærstu fyrirtækin miðað við veltu 






10 


Jafnréttiskennitalan 


árið 2004 enda lágu þá ekki fyrir heildstæðar upplýsingar um veltu fyrirtækja árið 
2005. Árin 2007 og 2008 voru einnig tekin stærstu fyrirtækin, miðað við veltu sam- 
kvæmt lista frá Lánstrausti, en nokkrar breytingar gerðar á viðmiðum til grundvallar 
því hvaða fyrirtæki skyldu vera á listanum. Árið 2008 var niðurstaðan orðin sú að 
fyrirtæki, sem voru skráð á íslandi en ekki með neina starfsemi hér á landi, voru 
tekin út úr úrtakinu (sem var þá yfir 200 fyrirtæki) sem og fyrirtæki sem voru að öllu 
leyti í eigu erlendra aðila og íslensk stjóm var einungis formsatriði. Þá voru tekin af 
listanum fyrirtæki með færri en 10 starfsmenn þannig að t.d. eignarhaldsfélög með 
mjög fáa starfsmenn voru ekki á honum. Fram til ársins 2008 tók könnunin til 100 
fyrirtækja en listinn var þá stækkaður upp í 120 fyrirtæki sem eftir stóðu þegar fyrir- 
tæki höfðu verið felld af honum samkvæmt framangreindum viðmiðum. Var það 
gert til að auka fjölbreytni fyrirtækja á listanum. 

4.1.2. Söfnun upplýsinga 

Meginstoð upplýsingaöflunarinnar fólst í könnun sem send var á stjómendur stærstu 
fyrirtækjanna. Könnunin var framkvæmd á netinu en í framhaldi af því var hringt í 
stjórnendur þeirra fyrirtækja sem ekki höfðu svarað. Ef ekki náðist í fyrirtækin var 
leitað upplýsinga eftir bestu fáanlegu leiðum, einkum úr ársskýrslum og á heima- 
síðum þeirra. 

4.1.3. Fyrir hvaða tímabil var upplýsingum safnað? 

Árið 2006 var aflað upplýsinga um stöðuna í fyrirtækjum miðað við 1. ágúst 2005. 
Árin 2007 og 2008 var hins vegar aflað upplýsinga um stöðuna í fyrirtækjunum á 
þeim tímapunkti sem könnunin var gerð. Vegna þessa eru skýrslumar þrjár, sem 
birtar voru, fyrir árin 2005, 2007 og 2008. 

4.1.4. Hvaða upplýsinga var aflað? 

í fyrstu var aflað upplýsinga um hlutfall kynjanna í stjórnum stærstu fyrirtækjanna 
og meðal æðstu stjómenda, þ.e. forstjóra/framkvæmdastjóra. Einnig var aflað gagna 
um hvort skrifleg jafnréttisáætlun væri fyrir hendi í fyrirtækinu. Við vinnslu verkefn- 
isins fjölgaði þeim þáttum sem aflað var upplýsinga um. Fyrir árið 2008 var þannig 
aflað eftirfarandi upplýsinga: 

— Um fjölda stjórnarmanna (einungis aðalmenn) og hlutfall kynjanna meðal þeirra. 
Spurt var um nöfn þeirra kvenna sem sitja í stjórn fyrirtækjanna þar sem um slíkt var 
að ræða og um nafn stjórnarformanns. 

— Hvort æðsti stjórnandi fyrirtækisins, þ.e. forstjóri eða framkvæmdastjóri, væri karl 
eða kona. 

— Um þá yfirmenn innan fyrirtækja sem kæmu næstir í skipuriti á eftir æðsta stjórn- 
anda fyrirtækisins (almennt um þá sem sitja í framkvæmdastjórn/ framkvæmdaráði) 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


11 


og um hlutfall kynjanna meðal þeirra. Ef um móðurfélag var að ræða var einungis 
spurt um æðstu yfirmenn þess félags og ef um dótturfyrirtæki var að ræða var spurt 
um æðstu yfirmenn þess. 

— Hvort skrifleg jafnréttisáætlun væri til staðar innan fyrirtækisins. 

4.1.5. Niðurstöður 

Fyrstu upplýsingamar á grundvelli verkefnisins voru sem fyrr segir birtar í maí 2006 
(fyrir árið 2005). Árin 2007 og 2008 voru einnig gefnar út skýrslur með birtingu upp- 
lýsinga. Árið 2008 voru meginniðurstöðurnar eftirfarandi: 

— Konur skipuðu 13% stjórnarsætanna (61 af 467 stjórnarsætum). Árið 2007 skipuðu 
þær aðeins 8% stjómarsætanna en árið 2005 var hlutfall þeirra 12%. 

— í 13 fyrirtækjum af 120 var stjórnarformaðurinn kona, þ.e. 11%. Árið 2007 var hlut- 
fall kvenna aðeins 3% en árið 2005 var það 5%. 

— Æðsti stjórnandinn (forstjóri/framkvæmdastjóri) var kona í 8% fyrirtækjanna (í 10 
fyrirtækjum af 120). Þar sem aðferðafræði við öflun upplýsinga var breytt milli ára 
eru ekki til sambærilegar tölur fyrir árin 2005 og 2007. 

— Konur voru 19% af æðstu yfirmönnum fyrirtækjanna (þeirra sem koma næstir í 
skipuriti á eftir æðsta stjórnanda/sitja í framkvæmdastjórn eða framkvæmdaráði 
fyrirtækisins, sé það fyrir hendi). Þar sem aðferðafræði við öflun upplýsinga var 
breytt milli ára eru ekki til sambærilegar tölur fyrir árin 2005 og 2007. 

— Hlutfall fyrirtækja með skriflega jafnréttisáætlun var 38%. Árið 2007 var hlutfallið 
33% en árið 2005 var það 39%. 

— Engin kona var í stjóm 58% fyrirtækjanna. Árið 2007 var engin kona í 71% fyrir- 
tækjanna. 

— 24% fyrirtækjanna voru með konur í þriðjungi stjórnarsæta eða meira. Árið 2007 
var hlutfallið 12%. 

— Konur voru í 10% stjómarsæta af þeim fyrirtækjum á listanum sem skráð voru í 
OMX (Kauphöll). Árið 2007 var hlutfallið 8%. 


Tafla 3. Niðurstöður upplýsingaöflunar fyrir árin 2005, 2007 og 2008. 


Ár 

2005 

2007 

2008 

% kvenna í stjórnum 

12 

8 

13 

% kvenna meðal stjórnarformanna 

5 

3 

11 

% kvenna meðal æðstu stjórnenda 



8 

% kvenna meðal æðstu yfirmanna 



19 

% fyrirtækja með skriflega jafnréttisáætlun 

39 

33 

38 

% fyrirtækja með enga konu í stjórn 


71 

58 

% fyrirtækja með konur í þriðjungi stjórnarsæta eða meira 


12 

24 

% kvenna í stjórnum fyrirtækja skráð í OMX 


8 

10 





12 


Jafnréttiskennitalan 


4.2. Mótun Jafnréttiskennitölu 

Eins og lýst er hér að framan fólst í verkefninu viðamikil söfnun upplýsinga um 
ýmsar kennitölur fyrirtækja, s.s. um hlutfall kvenna í stjórnum o.fl. Á meðan á verk- 
efninu stóð voru mótaðir mælikvarðar sem ætlað var að ná fram sem nákvæmustum 
upplýsingum um tiltekna þætti kynjajafnréttis í fyrirtækjunum. Eins og tölur fyrir 
árin 2005-2008 sýna (tafla 3) var ár hvert bætt við nýjum mælikvörðum og aflað upp- 
lýsinga á grundvelli þeirra frá fyrirtækjunum. Þegar hehir verið gerð grein fyrir eðli 
og þýðingu slíkra mælikvarða, sbr. kafla 3, en við þróun og gerð þeirra voru kannað- 
ar mögulegar aðferðir til að mæla jafnréttisstig innan fyrirtækja. Þessi rannsóknar- 
þáttur fólst m.a. í athugun á gildandi alþjóðasáttmálum, löggjöf og viðmiðum sem 
mæla fyrir um jafnrétti kynjanna á vinnustöðum. Einnig var tekið mið af erlendum 
rannsóknum og verkefnum sem lúta að mælingum á jafnrétti eða skyldum þáttum. 

Lokaþáttur verkefnisins fólst hins vegar í athugun á því að hvaða marki væri 
raunhæft að setja saman eina Jafnréttiskennitölu úr upplýsingum á grundvelli fleiri 
en eins mælikvarða. Þessi hluti verkefnisins fólst einkum í vali mælikvarða inn í Jafn- 
réttiskennitöluna úr hópi þeirra sem greindir höfðu verið, sbr. umfjöllun í kafla 3 hér 
að framan. Þá þurfti að finna leiðir til að reikna út Jafnréttiskennitölu. 

Að framan hefur því verið lýst að í upphafi var jafnvel gert ráð fyrir að unnt 
yrði að móta Jafnréttiskennitölu sem sýndi jafnréttisstig fyrirtækja með nokkuð víð- 
tækum hætti en hún varð þó að vera sem einföldust í sniðum. Rannsóknamiður- 
stöður gáfu til kynna að breið endurspeglun jafnréttisstigs myndi helst nást með því 
að hafa þó nokkra mælikvarða inn í kennitölunni; blöndu af mælikvörðum á réttindi 
og tækifæri annars vegar og á árangur hins vegar. Þessir mælikvarðar næðu yfir 
flesta þá þætti sem teljast stuðla að jafnrétti kynjanna á vinnustöðum. Niðurstaðan 
varð þó sú að Jafnréttistalan sem lögð yrði til myndi aðeins byggjast á mælikvörðum 
á árangur og afmarkast við stjómir fyrirtækja og æðstu stjórnendur. Þetta grundvall- 
aðist einkum á þeim forsendum og sjónarmiðum sem lýst er í kafla 2. Þannig var 
horfið frá því að nota mælikvarða á stefnu/ráðstafanir. Jafnréttiskennitala sem byggði 
á slíkum grundvelli myndi vissulega sýna almennt vilja/stefnu og ráðstafanir fyrir- 
tækis til að vinna að kynjajafnrétti. Hins vegar hafa þeir þann galla að mæla ekki með 
beinum hætti stöðu kynjajafnréttis innan fyrirtækisins eða árangur þessara ráðstaf- 
ana. Túlkun slíkra upplýsinga eða niðurstaðna, s.s. um hvort fyrirtæki hafi tiltekna 
stefnu eða hafi gripið til ráðstafana til að tryggja kynjajafnrétti, er því óvissu háð. Á 
það bæði við um hvert jafnréttisstigið í fyrirtækinu er í raun og veru sem og hvemig 
bera eigi saman slíkar upplýsingar á milli fyrirtækja. Hér hafði einnig þýðingu að 
öflun upplýsinganna þurfti að vera framkvæmanleg. Þannig höfðu árlegar kannanir 
Rannsóknaseturs vinnuréttar sýnt að mjög erfitt hafði verið að fá fyrirtæki til að skila 
inn upplýsingum um einföldustu atriði. Sem fyrr segir lágu upplýsingar sem þessar 
almennt ekki á lausu hjá stjórnvöldum eða annars staðar þannig að áreiðanlegt væri. 
Til að safna upplýsingum um mjög mörg atriði, er varða kynjajafnrétti í fyrirtæki 
með nægilega áreiðanlegum hætti, þyrfti því mun meira umfang og meiri skýrslu- 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


13 


gerð heldur en lagt var upp með í verkefninu um Jafnréttiskennitöluna. Því má segja 
að sjónarmiðið um einfaldleika hafi orðið ofan á, fremur en að kennitalan byggðist á 
víðtækum grunni upplýsinga. 

Niðurstöðurnar má sjá hér á eftir í töflu 4a. Taflan sýnir útreikning Jafnréttis- 
kennitölu á grundvelli sex mælikvarða sem byggjast á viðmiðum um hlutfallsleg 
áhrif kynjanna í viðkomandi fyrirtæki, annars vegar í stjóm fyrirtækisins og hins 
vegar meðal æðstu stjómenda. Fyrirtæki fá einkunn á bilinu 0-10 fyrir hvorn hluta 
fyrir sig. Fyrstu þrjár spurningarnar sem lúta að kynjajafnrétti innan stjómar geta 
gefið stig á bilinu 0-10. Seinni þrjár spurningamar varða kynjajafnrétti meðal æðstu 
stjórnenda og geta einnig gefið stig á bilinu 0-10. Hver liður hefur mismunandi vægi 
í heildareinkunn hlutans, þ.e. ýmist 1 eða 2. Til að færa einkunnagjöf á skalann 0-10 
eru stig margfölduð með 2,5. Lokakennitalan er síðan meðaltal einkunna úr báðum 
liðum. Tafla 4b sýnir síðan forsendur fyrir útreikningum í töflu 4a. 

Með þessu fyrirkomulagi hafa stjórn og æðstu stjómarmenn sama vægi. Kenni- 
tala jafnréttis er meðaltalið af kennitölu stjórnarjafnréttis og kennitölu stjórnenda- 
jafnréttis innan fyrirtækis. Með æðstu stjórnendum er átt við æðsta stjórnanda fyrir- 
tækisins (forstjóra/framkvæmdastjóra) og þá sem eru í næsta stjórnendalagi fyrir 
neðan hann (þá sem sitja í framkvæmdastjóm/framkvæmdaráði þar sem það er fyrir 
hendi). 

Fyrirtæki fá stig ef þau eru með fulltrúa beggja kynja í stjórn og/eða meðal 
æðstu stjómenda. Fyrirtæki fær engin stig ef stjórn þess er fullskipuð konum en 
aðeins karlar eru í æðstu stjórnunarstöðum (eða öfugt). Ef fáir einstaklingar skipa 
stjórnir og stjórnendastöður, líkt og á reyndar við um stærstan hluta fyrirtækja hér á 
landi, er tiltölulega auðvelt að fá fullt hús stiga, líkt og dæmi C og J hér að framan 
sýna. 

Liðir 3 og 6 í töflu 4a gefa hvort um sig fyrirtækjum stig ef 25% stjórnarmanna 
annars vegar og æðshi stjórnenda hins vegar eru af því kyni sem er í minnihluta. 
Þetta viðmið byggist á rannsóknum sem áður er vísað til og benda til þess að til að 
hafa áhrif þurfi það kyn sem er í minnihluta, s.s. í stjómum fyrirtækja, að ná ákveðnu 
hlutfalli þar. Þetta fyrirkomulag kemur til móts við stærri fyrirtæki með marga 
stjórnarmenn/stjórnendur þar sem fleiri en ein kona er í stjóm og/eða meðal æðstu 
stjórnenda en er þó ekki með eins jafnt kynjahlutfall og tala stjómarmanna/ æðstu 
stjórnenda leyfir, sbr. t.d. dæmi B og D. 

Liðir 2 og 5 gefa hvor um sig fyrirtækjum tvö stig ef kynjahlutfall er eins jafnt 
og tala stjórnarmanna og æðstu stjómenda leyfir. Eðlilegt þykir að gefa þeim liðum 
aukið vægi enda er sem jafnast hlutfall kynjanna almennt það sem að er stefnt. 

Eins og lýst hefur verið er þessi kennitala samsett, þ.e. hún endurspeglar tvo 
mismunandi þætti í stjórnun fyrirtækja. Enda þótt stjómir og æðstu stjómendur hafi 
ekki sama hlutverki að gegna í fyrirtækjum og skipun þeirra fari fram með misjöfn- 



14 


Jafnréttiskennitalan 


Tafla 4a. Útreikningur Jafnréttiskennitölu ásamt dæmum. 






Nafn fyrirtækis 




Mælikvarði Stigagjöf 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

1. Eru fulltrúar 

beggja kynja 1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

í stjórn? 

2. Er kynjahlutfall 

stjórnarmanna eins jafnt 2 

og tala þeirra leyfir? 

3. Eru 25% stjórnarmanna 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

2 

eða meira af því kyni sem 1 

er í minnihluta? 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

4. Eru fulltrúar beggja 

kynja meðal æðstu 1 

stjórnenda? 

5. Er kynjahlutfall æðstu 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

stjórnenda eins jafnt og 2 

tala þeirra leyfir? 

2 

2 

2 

0 

0 

2 

0 

2 

2 

2 

6. Eru 25% æðstu stjórn- 
enda eða meira af því 1 

kyni sem er í minnihluta? 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

Kennitala stjórnarjafnréttis 

0 

5 

10 

2,5 

0 

0 

10 

0 

5 

10 

Kennitala stjórnendajafnréttis 

10 

10 

10 

5 

0 

10 

5 

10 

10 

10 

J af nr éttiskennitala 

5 

7,5 

10 

3,75 

0 

5 

7,5 

5 

7,5 

10 

Tafla 4b. Forsendur fyrir útreikningum i 

töflu 4a. 












Nafn fyrirtækis 





A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

Fjöldi stjórnarmanna 

5 

7 

3 

7 

3 

5 

3 

5 

9 

5 

Fjöldi kvenna í stjórn 

0 

2 

1 

1 

3 

0 

1 

0 

3 

3 

Fjöldi æðstu stjórnenda 

2 

9 

3 

8 

1 

6 

7 

3 

9 

3 

Fjöldi kvenna meðal æðstu 

1 

4 

1 

2 

0 

3 

2 

1 

4 

1 

stjórnenda 

Hlutfall kvenna í stjórn 

0% 

29% 

33% 

14% 

100% 

0% 

33% 

0% 

33% 

60% 

Hlutfall kvenna meðal æðstu 
stjórnenda 

50% 

44% 

33% 

25% 

0% 

50% 

29% 

33% 

44% 

33% 










Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


15 


um hætti sýnir slík kennitala hlutfallsleg áhrif kynjanna í fyrirtækinu á nokkuð 
breiðum grundvelli . 5 

Sú leið sem farin var til að reikna út Jafnréttiskennitöluna er aðeins ein af mjög 
mörgum aðferðum sem teknar voru til athugunar. Til viðbótar við framangreint 
hefur hún þá kosti að vera tiltölulega einföld og gagnsæ. Hún er framkvæmanleg, 
áreiðanleg og sýnir árangur fyrirtækja á þann hátt að þau ættu að sjá sér hag í að 
sækjast eftir hagstæðri Jafnréttiskennitölu. 

5. Samantekt og lokaorð 

Verkefnið um Jafnréttiskennitöluna fól í sér rannsóknir á hvernig mæla megi jafn- 
réttisstig í fyrirtækjum hér á landi og birta um það upplýsingar. Helstu niðurstöður 
verkefnisins eru reifaðar hér að framan. Viðamesti þáttur verkefnisins varð sá sem 
laut að öflun upplýsinga í fyrirtækjum og voru birtar þrjár skýrslur um það á meðan 
verkefnið stóð yfir. Byggðu þær á könnunum á stöðu kynjajafnréttis í stærstu fyrir- 
tækjunum hér á landi. Aðferðafræðinni við kannanirnar var breytt eftir því sem rann- 
sóknunum og vinnslu verkefnisins vatt fram. 

Þær upplýsingar sem aflað hefur verið árlega samanstanda af ýmsum kenni- 
tölum, s.s. um hlutfall kvenna í stjórn fyrirtækis, hvort æðsti stjórnandi sé karl eða 
kona, hvert hlutfall kynjanna er meðal æðstu yfirmanna o.fl. 

Á þeim tíma sem verkefnið var unnið þróaðist það þannig að aðalatriðið varð 
birting nokkurra kennitalna sem sýna stöðuna í stærstu fyrirtækjunum og heildar- 
niðurstaða t.d. á því hvert hlutfall kvenna í stjórnum þeirra hefur verið hverju sinni. 
Sú samsetta Jafnréttiskennitala sem mælt er með á grundvelli verkefnisins er eins 
konar aukaafurð, sem gehir jafnréttisstig til kynna á breiðari grundvelli. Byggist hún 
á útreikningi jafnréttisstigs í fyrirtækjum á grundvelli upplýsinga um hlutfall kynj- 
anna í stjórnum og æðshi stjórnunarstöðum. 

Enda þótt þess hafi ekki verið getið sérstaklega hér að framan leiddi verkefnið 
m.a. í ljós nauðsyn þess að skoða allar upplýsingar sem aflað er um tiltekið fyrirtæki í 
ljósi þess að dreifing karla/kvenna er mjög misjöfn eftir atvinnugreinum. Samhliða 
því sem upplýsingar um hlutfall kvenna í stjórnum og meðal æðstu stjómenda í til- 
teknu fyrirtæki eru skoðaðar verður því m.a. að taka mið af því hvert hlutfall kynj- 
anna er í þeirri starfsgrein sem fyrirtækið starfar í, hver starfsmannafjöldi fyrirtækis- 
ins er og hvert hlutfall karla/kvenna er meðal starfsfólksins. Aðeins með því móti 
fæst raunhæf mynd af stöðunni. 

Verkefnið um Jafnréttiskennitöluna stuðlaði án vafa að aukinni vitund í at- 
vinnulífinu og víðar um mikilvægi þess að gæta að kynjahlutföllum í stjórnum og 
meðal stjórnenda fyrirtækja. Talsverð fjölmiðlaumfjöllun og umræða fór fram um 
þetta efni í hvert sinn sem birtar voru upplýsingar um hlutfall kvenna í stjórnum o.fl. 
í umræðum og fræðilegri umfjöllun um kynjajafnrétti í fyrirtækjum er alloft vísað til 

5 Hér má einnig benda á að rannsóknir hafa sýnt tengsl milli stjórnarsetu kvenna og fjölgun kvenna í 
stjómunarstöðum innan sömu fyrirtækja (sjá t.d. Joy, 2008). 



16 


Jafnréttiskennitalan 


Jafnréttiskennitölunnar og niðurstaðna í hinum árlegu könnunum. Þá hefur þeirri 
skoðun vaxið fylgi að það sé fyrirtækjum í hag að tryggja fjölbreytni í stjórnum og 
æðstu stjómunarstöðum. 

Til viðbótar því að birt voru gögn sem sýndu svart á hvítu hver staða kynjanna 
var í stjómum og meðal æðstu stjórnenda fyrirtækja var í skýrslum til samningsaðila 
verkefnisins einnig bent á skort á áreiðanlegum upplýsingum um fyrirtæki og stjórn- 
endur þeirra á opinbemm vettvangi. Rétt um það leyti sem grein þessi var í lokafrá- 
gangi voru samþykkt lög frá Alþingi, þann 4. mars 2010, þar sem tekið er á skyldu 
fyrirtækja til að láta hinu opinbera í té slíkar upplýsingar og auk þess bætt um betur 
með því að mæla fyrir um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja með tiltekinn starfs- 
mannafjölda hér á landi. Enda þótt lagasetning þessi sé ekki viðfangsefni greinar- 
innar er ástæða til að fagna henni enda skipar ísland sér þar með í fremstu röð meðal 
ríkja sem vilja tryggja jafnræði kynjanna í stjómum og meðal æðstu stjórnenda fyrir- 
tækja. 

Um höfundinn 

Elín Blöndal er prófessor við lagadeild Háskólans á Bifröst og forstöðumaður Rann- 
sóknaseturs vinnuréttar. Netfang: elinblondal@bifrost.is. Greinin byggist að hluta á 
lokaskýrslu verkefnisins um Jafnréttiskennitöluna frá 1. apríl 2009. Lokaskýrsluna er 
að finna á vef Rannsóknaseturs vinnuréttar og jafnréttismála við Háskólann á Bifröst: 
http://rvj.bifrost.is/Files/Skra_0034661.pdf. 

Heimildaskrá 

Catalyst (2004). The bottom line: connecting corporate performance and gender diversity. New York: 
Catalyst. Slóð: http://www.catalyst.org/file/44/the%20bottom%201ine%20connecting 
%20corporate%20performance%20and%20gender%20diversity.pdf. 

Catalyst (2007). The bottom line: corporate performance and women's representation on boards. New 
York: Catalyst. Slóð: http://www.catalyst.org/file/139/bottom%201ine%202.pdf. 

Huse, M. (2007). Boards, governance and value creation: the human side ofcoiyorate governance. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Jafnréttiskennitalan: Birting upplýsinga um stöðu kvenna í 120 stærstu fyrirtækjunum á íslandi árið 
2008 (2008). Háskólinn á Bifröst, Rannsóknasetur vinnuréttar og jafnréttismála. Slóð: 
http://rvj.bifrost.is/Files/Skra_0027996.pdf. 

Jafnréttiskennitalan: Birting upplýsinga umjafnrétti í 100 stærstu fyrirtækjum á íslandi árið 2007 
(2007). Háskólinn á Bifröst, Rannsóknasetur vinnuréttar og jafnréttismála. Slóð: 
http://rvj.bifrost.is/Files/Skra_0019672.pdf. 

Jafnréttiskennitalan: Birting upplýsinga umjafnrétti í 100 stærstu fyrirtækjunum fyrir árið 2005 
(2006). Viðskiptaháskólinn á Bifröst, Rannsóknasetur vinnuréttar og jafnréttismála. 

Slóð: http://rvj.bifrost.is/Files/Skra_0013452.pdf. 

Joy, L. (2008). Advancing women leaders: the connection between women board directors and women 
corporate officers. New York: Catalyst. Slóð: 
http://www.catalyst.org/file/229/wco_wbd_web.pdf. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


17 


Kotiranta, A., Kovalainen, A v & Rouvinen, R (2007). „Female leadership and firm 
profitability." EVA Analysis, nr. 3 (24.9.2007). Slóð: 

http://www.eva.fi/files/2133_Analyysi_no_003_eng_FemaleLeadership.pdf. 

Margrét Sæmundsdóttir (2009). „Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á íslandi." Bifröst Journal 
of Social Science, 3, 5-26. 

Olgiati, E., & Shapiro, G. (2002). Promoting gender equality in the workplace. Luxemburg: Office 
for Official Publications of the European Communities. Slóð: 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2001/61/en/l/ef0161en.pdf. 

Þóranna Jónsdóttir (2005). „Aukin tækifæri í forystu atvinnulífsins. Skýrsla Tækifærisnefndar 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra um aukinn hlut kvenna í yfirstjórnum fyrirtækja." 
Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, rit 05-03. Slóð: 
http://www.idnadarraduneyti.is/utgefid-efni/skyrslur/nr/1718. 




Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


19 


Fordæmi um fordæmi 

Einar Karl Hallvarðsson 

Ágrip: í greininni er vikið að viðteknum kenningum um gildi fordæma sem réttar- 
heimildar og hvort hún telst formlega bindandi eður ei. Gerð er grein fyrir nýlegum 
dómi þar sem ágreiningur er um réttarframkvæmd að því er varðar aðild ríkisins 
vegna dómsmála um gildi úrskurða æðri stjómvalda. I framhaldi af því em kannað 
lauslega hvemig Hæstiréttur hefur alla jafna vísað til fyrri fordæma og litið sér- 
staklega til dóma þar sem dómendur virðast ekki einhuga um gildi þessarar réttar- 
heimildar. 


Lykilorð: fordæmi; Island; Hæstiréttur 

Abstract: This article discusses several judgements by Iceland's Supreme Court which 
seem to reflect differing understandings of the status of judicial precedents. Despite 
the fact that Icelandic courts are not constitutionally or legally obligated to follow pre- 
cedents, case law shows a very strong tendency to do so, as long as the circumstances 
are similar and the relevant laws have not changed in the meantime. However, some 
Supreme Court judges seem to have been willing to challenge the custom of following 
precedent. The article focuses on recent decisions where the Supreme Court has 
divided in its views on the importance of precedent. 

Keywords: precedent; Iceland; Supreme Court 


1. Inngangur 

Fordæmi er ein réttarheimilda. Á því leikur ekki vafi og sitthvað hefur verið ritað um 
hana. Hér er ekki ætlunin að bæta þar við eða úr. Átök hafa verið um þessa réttar- 
heimild og þeim samfara eru oft deilur um hvert sé hlutverk dómstóla í mótun nýrra 
reglna eða öllu heldur hvort þeir eigi að hafa þar hlutverk. Aðrir hafa lýst þessari 
réttarheimild og brotið hana til mergjar. Hér er stuðst við helstu sjónarmið rtr 
íslenskum kennslubókum og greinum. 

Um hlutverk dómstóla við setningu réttarreglna og ólík sjónarmið þar að 
lútandi má vísa í rannsóknir Sigurðar Líndal og Jóns Steinars Gunnlaugssonar. í bók 
Sigurðar Urn lög og lögfræði 1 er sérstakur viðauki um þetta efni og í riti hins síðar- 
nefnda um fordæmi og valdmörk dómstóla er einnig um það fjallað . 2 í skrifum þeirra 

1 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði: grundvöllur laga - réttarheimildir (Reykjavík: Hið íslenska bók- 
menntafélag, 2003). Hér er vísað í útgáfuna frá 2003, en í endurskoðaðri útgáfu frá 2007 eru ekki 
teljandi breytingar um það efni sem borið er niður í. 

2 Jón Steinar Gunnlaugsson, Um fordæmi og valdmörk dómstóla (Reykjavík: Háskólinn í Reykjavík, 
2003). 



20 


Fordæmi um fordæmi 


tveggja koma fram helstu meiningar og kenningar um þetta efni, oft öndverð sjónar- 
mið. Hugmyndin er ekki að takast á við höfundana um þetta efni. Skoðun þess sem 
þetta ritar, e.t.v. frekar réttarvitund, er sú að menn hljóti að sjá fyrir sér eina rétta 
lögfræðilega niðurstöðu um tiltekið sakarefni sem borið er undir dóm. Það er líka 
skoðun þess, sem þetta ritar, að dómstólar eigi ekki að leggjast sérstaklega á árarnar 
við lagasmíð. Það sem vakti áhuga til þessara skrifa er að margir nýlegir dómar 
Hæstaréttar endurspegla þessi átök og fróðlegt er að skyggnast í það hvernig æðsti 
dómstóllinn vísar í fordæmi undanfarin misseri, sérstaklega þegar dómendur eru 
ekki einhuga. Upphaflega var innblástur greinarinnar dómur sem Hæstiréttur felldi í 
kærumáli sumarið 2008. Þar var til endurskoðunar hvort vísa hefði átt frá héraðs- 
dómi kröfum í máli á hendur íslenska ríkinu. Fyrir héraðsdómi var þess krafist að 
felldur yrði úr gildi sá hluti úrskurðar umhverfisráðherra frá 5. janúar 2007 þar sem 
fallist var á leið B í 2. áfanga Vestfjarðavegar (60) Bjarkarlundur - Eyri í Reykhóla- 
hreppi með skilyrðum í sex liðum. Stefnendur voru þrír einstaklingar og tvenn 
félagasamtök. Stefndu þeir íslenska ríkinu og Vegagerðinni. Dómur Hæstaréttar féll 
þann 18. júní 2008 í málinu nr. 264/2008. 

Nokkuð hefur verið ritað um þau réttarfarslegu álitamál sem snerta vamaraðild 
ríkisins. Höfundur þessarar greinar setti niður á blað grein þar sem tæpt var á því 
efni undir heitinu „Hvemig er þetta með ríkið?" 3 Þá var spurt hvemig þetta er með 
ríkið, en að gengnum dómi Hæstaréttar mætti e.t.v. frekar spyrja hvernig var þetta 
með ríkið. Væntingar em þá um að löggjafinn þurfi að bregðast við því hvernig 
nánar fari með kröfur á hendur hinu opinbera þegar úrskurður á æðsta stjórnsýslu- 
stigi er til úrlausnar. Fleiri hafa komið inn á þetta efni. Má nefna greinar eftir Skúla 
Magnússon, 4 Ólaf Jóhannes Einarsson 5 og einnig hafði verið tæpt á vandamálinu í 
grein eftir Sigurð Tómas Magnússon. 6 

Dómurinn sem nefndur var afhjúpar eldri dómaframkvæmd sem er illskiljanleg 
og óhagkvæm í flestu tilliti að mati höfundar. Dómurinn er einnig áhugaverður 
sökum þess að þar er tekist á um hvemig eigi að skilja tiltekin fordæmi sem rétturinn 
mótaði sjálfur. 

í þessari grein er þá einnig ætlunin að hreyfa við nokkmm sjónarmiðum er 
varða fordæmi æðsta dómstólsins. Það kemur orðið fyrir að í dómum Hæstaréttar 
sést hvar dómendur eru að rýna í fordæmi réttarins sjálfs, endurskoða gildi þeirra 
eða velja á milli einhverra fordæma til að máta við úrlausnarefni hverju sinni. Menn 
velta því fyrir sér hvort fordæmi Hæstaréttar séu bindandi að óbreyttum lögum um 
sams konar eða hliðstætt úrlausnarefni. Fullyrðing í þá veru er almennt ekki talin 

3 Einar Karl Hallvarðsson, „Hvernig er þetta með ríkið?" Úlfljótur 58 (2005), bls. 495-525. 

4 Skúli Magnússon, „Er þörf á lagasetningu um aðild hins opinbera að dómsmálum?" Úlfljótur 58 
(2005), bls. 527-538. 

5 Olafur Jóhannes Einarsson, „Réttarfarsskilyrði til að fá stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða fyrir 
dómi." Tímarit lögfræðinga 57 (2007), bls. 39-81. 

6 Sigurður Tómas Magnússon, „Aðgangur að dómstólum á sviði einkamála," Tímarit lögfræðinga 55 
(2005), bls. 144-145. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


21 


standast fræðilega, því bent hefur verið á í réttarheimildafræðinni að engin lög knýi 
Hæstarétt til að fara að fordæmum sínum. 7 En þessa fullyrðingu má þó styðja við 
heimildir og rökstyðja lögfræðilega. Ekki þarf annað til vitnis en að varpa fram þeirri 
staðreynd hversu oft - og vafalaust oftar en áður - Hæstiréttur vísar beint í fordæmi 
til stuðnings niðurstöðum eða kveður á um að atvik máls séu ekki sambærileg for- 
dæminu og því gildi það ekki í viðkomandi máli. Hæstiréttur er líklegur til að beita 
fordæminu en ætti að vera ólíklegri til að víkja frá þeim. 8 Það hljóta dæmin að sýna. 
Nýjar víddir koma svo til þar sem dómendur virðast fjalla um fyrri dóma réttarins af 
fræðilegri ástríðu eða á gagnrýninn hátt með því að þeir telja þau ekki standast. Og 
þá vaknar spurningin um það hverjar eru hinar eiginlegu réttarheimildir og hver er 
rétthæð þeirra þegar æðsti dómstóllinn hefur lýst hvemig fara eigi með tiltekið laga- 
atriði máls. Einnig verður staldrað við þá aðstöðu þegar dómari skilar sératkvæði og 
sambærilegt sakarefni, t.d. bara lagaatriði, kemur til kasta réttarins að nýju. Er þá rétt 
að hann skili sératkvæði um niðurstöðuna aftur eða telur hann sig bundinn af for- 
dæminu og skipar sér þar á bás? Ætla verður að jafnræðisregla hvetji hann til þess að 
dæma á sömu lund og meirihlutinn hafði gert. Þetta á ekki bara við um fjölskipaðan 
dóm heldur einnig ýmis fjölskipuð stjórnvöld. Þegar fjölskipuð stjórnvöld eiga í hlut 
má leiða þessa niðurstöðu beint af jafnræðisreglu stjómsýslulaga. Vafamál er hins 
vegar hvort Hæstiréttur sé bundinn af jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar við þessar 
aðstæður. En af því að dómur Hæstaréttar frá í júní 2008 lýsir nokkrum átökum um 
gildi fordæma og hvort fordæmin voru talin standast aðrar réttarheimildir við nánari 
skoðun er rétt að víkja að honum behir. 

2. Dómur Hæstaréttar frá 18. júní 2008 í málinu nr. 264/2008 

Það er fremur sjaldgæft að dóm Hæstaréttar í kærumáli af vettvangi einkamála skipi 
fimm dómarar. Af eðlilegum ástæðum er hefð fyrir því ef úrskurðum Félagsdóms er 
þangað skotið. Oftast skipa Hæstarétt þrír dómendur þegar leyst er úr kærumálum í 
einkamáli. Fjöldi dómenda ræðst þó vitaskuld af reglum 7. gr. dómstólalaga nr. 
15/1998. Samkvæmt því var hér um mikilvægt úrlausnarefni að ræða. Athygli vekur 
þó að í þessum dómi er verið að leysa úr lagaatriði á sviði réttarfars sem nokkuð oft 
hefur komið við sögu áður. Vandasamt er þess vegna að fullyrða um hvað varð þess 
valdandi að fimm dómarar skipuðu dóminn og að honum gengnum vaknar sú 
spurning af hverju dómurinn þríklofnaði í afstöðu sinni. Þrír dómendur stóðu að 
dómsniðurstöðu Hæstaréttar, einn þeirra þó með öðrum forsendum. Tveir skiluðu 
sératkvæði um aðra niðurstöðu. 

Málsatvik voru í stuttu máli þau að Vegagerðin gerði sem framkvæmdaraðili 
drög að tillögu að matsáætlun fyrir mat á umhverfisáhrifum Vestfjarðavegar 
(Þórisstaðir-Eyrará í Reykhólahreppi). Voru þar settir fram sex mismunandi fram- 

7 Sjá nánar í kafla 3 hér á eftir. 

8 Sigurður Líndal, Inngangur að lögfræði. II. Réttarheimildir: fordæmi (Bráðabirgðaútgáfa til kertnslu, 
Reykjavík, 1996), bls. 44. 



22 


Fordæmi um fordæmi 


kvæmdakostir. Skipulagsstofnun gerði margvíslegar athugasemdir við þessi drög en 
úrskurðaði á endanum að fallast mætti á alla valkosti Vegagerðarinnar í 1. og 3. 
áfanga auk leiðar D í 2. áfanga með skilyrðum. Lagðist stofnunin hins vegar gegn 
tveimur leiðum, B og C, vegna umtalsverðra umhverfisáhrifa. Níu aðilar kærðu úr- 
skurðinn til umhverfisráðherra, þar af tveir til staðfestingar. Umhverfisráðherra kvað 
upp úrskurð þann 5. janúar 2007 þar sem hann féllst á leið B í 2. áfanga Vestfjarða- 
vegar með skilyrðum andstætt niðurstöðu Skipulagsstofnunar, sem hafði fallist á leið 
D. Leið C var hins vegar hafnað. Stefnendur málsins, þrír einstaklingar og tvenn 
félagasamtök, kröfðust ógildingar á úrskurði ráðherra þar sem fallist var á leið B í 2. 
áfanga. Stefndu þeir sem fyrr segir íslenska ríkinu og Vegagerðinni. Auk þess að 
krefjast málskostnaðar, settu stefnendur fram svohljóðandi dómkröfu: 

Stefnendur krefjast þess að felldur verði úr gildi sá hluti úrskurðar fyrrverandi um- 
hverfisráðherra, Jónínu Bjartmarz, frá 5. janúar 2007 þar sem fallist er á leið B í 2. áfanga 
Vestfjarðavegar (60) Bjarkalundur - Eyri í Reykhólahreppi með skilyrðum í 6 liðum. 

í kærumálinu er m.ö.o. tekist á um hvort vísa ætti þessari kröfu á hendur íslenska 
ríkinu frá dómi. Ekki var deilt um að Vegagerðin væri réttilega að málsókninni 
komin. Rétt er að nefna strax að stefnendur byggðu meðal annars á því að með úr- 
skurði sínum hefði umhverfisráðherra ekki uppfyllt skilyrði ákvæða stjórnsýslulaga 
nr. 37/1993 um rannsókn máls, ekki gætt meðalhófs og þar að auki brotið gegn 13. og 
14. gr. laganna. Þetta hefur töluverða þýðingu þegar virt er hvort réttlætanlegt var að 
stefna íslenska ríkinu. Vandamálið snýst m.ö.o. um þá dómvenju sem virðist hafa 
skapast um að ekki standi réttarfarsnauðsyn til þess að stefna æðra stjórnvaldi til 
ógildingar á úrskurði þess í kærumáli og hvort sú dómvenja sé skýr, en óljóst er á 
hvaða réttarheimild dómstólar byggðu þessa þróun á. 

2.1. Úrskurður héraðsdóms 

Héraðsdómur vísaði frá kröfum á hendur íslenska ríkinu og studdi þá niðurstöðu við 
fordæmi Hæstaréttar, einkum hrd. 1997, bls. 2856 og 2918, hrd. 2001, bls. 4620 
(431/2001) og hrd. 2002, bls. 3910 (501/2002). Nánar sagði um þessi fordæmi í 
úrskurði héraðsdóms: 

Fordæmin eru þess efnis að vísa beri frá kröfum á hendur æðra stjómvaldi, ef um æðra 
stjómvald á málskotsstigi innan stjórnsýslunnar er að ræða, þar sem hið æðra setta stjórn- 
vald hafi þá ekki lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins og ekki sé fyrir hendi réttarfars- 
nauðsyn á að gefa því kost á að láta til sín taka dómsmál sem eingöngu er höfðað til 
niðurfellingar á stjómvaldsákvörðun þess. 

Jafnvel þótt fallist sé á með stefnendum að svo virðist sem ákveðin réttarþróun hafi 
orðið í þá átt sem stefnendur hafa haldið fram, em fordæmi þau sem stefnendur vísuðu 
til í sínum málflutningi ekki jafn fortakslaus og þeir dómar sem stefndi vísar til. f ljósi 
hinna ským fordæma Hæstaréttar um aðild æðra setts stjórnvalds í málum sem eru sam- 
bærileg máli þessu, er því óhjákvæmileg niðurstaða dómsins að umhverfisráðherra, sem í 
máli þessu gegndi hlutverki æðra stjórnvalds á málskotsstigi innan stjómsýslunnar, sbr. 

26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, hafi ekki lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins sem 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


23 


leitt geti til aðildar hans að því. Þá verður heldur ekki talið að réttarfarsnauðsyn sé á því 
að gefa ráðherranum kost á að láta til sín taka mál þetta, sem eingöngu er höfðað til 
ógildingar á hluta úrskurðar hans. 

Um niðurstöðu þessa efnis, sem héraðsdómur var sjálfsagt knúinn til að leggja til 
grundvallar í ljósi fordæma, hefur verið rætt og ritað sem fyrr segir. Bent hefur verið 
á að niðurstaða í þessa veru er óvenjuleg og á tíðum illskiljanleg, bæði út frá reglum 
einkamálaréttarfars og stjórnsýsluréttar. Skortur á lögvörðum hagsmunum er 
hindrun fyrir þá sem höfða mál, sbr. 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 og meginreglur 
þar að lútandi, en óvenjulegt er að vamaraðili geti flúið málaferli með því að telja sig 
ekki eiga hagsmuni af úrlausninni. Hagsmunaskortur stefnda, ef svo mætti kalla, 
felst fremur í því að hann eða þeir eiga ekki aðild að máli eða að umkrafin skylda 
(eða viðurkenning á réttindum stefnanda) hvílir einfaldlega ekki á þeim þótt ekkert 
sé við aðildina að athuga. Frá sjónarhóli stjómsýsluréttar er þessi dómaframkvæmd 
einnig óvenjuleg því dómstólar hafa almennt lagt áherslu á að því stjómvaldi beri að 
stefna sem tekið hafi þá ákvörðun sem um er deilt. Dómaframkvæmdin sýnir líka að 
ekki virðist ráða úrslitum hvort um var að ræða úrskurðaraðila á æðra stigi stjóm- 
sýslu eða ekki. Þannig er mjög erfitt að greina hvenær frávísun á við og hvenær ekki. 
Það er líka sérkennilegt að telja ekki réttarfarsnauðsyn á því að gefa ráðherra kost á 
að láta mál til sín taka „sem eingöngu er höfðað til ógildingar á hluta úrskurðar hans". 
Hljómar það ekki eins og að segja að ekki sé réttarfarsnauðsyn á að gefa móður kost á 
að láta til sín taka mál sem eingöngu er höfðað til að fá úr því skorið hvort hún verði 
svipt forræði yfir barni sínu? 

2.2. Dómur Hæstaréttar 

Með dómi Hæstaréttar var hinn kærði úrskurður staðfestur. Dómurinn vekur upp þá 
spurningu af hverju ekki var vísað til forsendna héraðsdóms og úrskurður hans með 
því staðfestur ágreiningslaust meðal dómenda. Fyrr er gefið í skyn að niðurstaða 
héraðsdóms var sennilegast óhjákvæmileg í ljósi fordæma. Eins og úrskurðurinn ber 
með sér var dómaranum í héraði þó vandi á höndum því fordæmin voru ekki á eina 
lund. Málið átti þó sterka samstöðu með þeim fyrri þar sem vísað hafði verið frá 
kröfum á hendur íslenska ríkinu. En þurfti meirihlutinn að byggja niðurstöðu sína á 
öðru en fyrri fordæmum eða t.d. að vísa til „dómaframkvæmdar". Af hverju taldi 
meirihlutinn rétt að orða forsendur með öðrum hætti en fyrr hafði verið gert? 

í atkvæði tveggja dómenda, sem myndaði ásamt einum öðrum dómara niður- 
stöðu Hæstaréttar, sagði: 

Urskurður umhverfisráðherra, sem mál þetta er höfðað um, felur í sér heimild handa 
varnaraðilanum Vegagerðinni til nánar tiltekinnar framkvæmdar. Ohjákvæmilegt er því 
að beina máli um ógildingu úrskurðarins að þessum varnaraðila. Þegar metið er hvort 
sóknaraðilum sé nauðsynlegt eða heimilt að beina dómkröfum sínum jafnframt að 
varnaraðilanum íslenska ríkinu verður að gæta að því að milli hans og vamaraðilans 
Vegagerðarinnar er ekkert réttarsamband, sem leitt getur af sér óskipt réttindi þeirra eða 
óskipta skyldu gagnvart sóknaraðilum. Sameiginleg aðild þeirra til varnar í málinu 



24 


Fordæmi um fordæmi 


verður því ekki studd við ákvæði 1. mgr. 18. gr. laga nr. 91/1991. 1 1. mgr. 19. gr. sömu 
laga er þeim, sem höfðar einkamál, heimilað að sækja þar tvær eða fleiri kröfur sínar á 
hendur tveimur eða fleiri aðilum ef kröfumar eiga rætur að rekja til sama atviks, aðstöðu 
eða löggemings. Ákvæði þetta er sett til hagræðis fyrir stefnanda máls og hefur aðeins að 
geyma heimild, sem óskylt er að neyta, enda verður máli aldrei vísað frá dómi fyrir þær 
sakir að stefnandi láti þetta hjá líða. I máli því, sem hér er til úrlausnar, getur ekki komið 
til kasta þessa lagaákvæðis, enda gætu sóknaraðilar aldrei talist eiga sjálfstæða kröfu á 
hendur hvorum vamaraðila um ógildingu úrskurðar umhverfisráðherra, sem þeim væri í 
sjálfsvald sett hvort sótt yrði í einu dómsmáli eða tveimur. Að þessum kostum frágengn- 
um gæti aðild vamaraðilans íslenska ríkisins að málinu ekki komið til álita nema eftir 
ákvæðum 21. gr. laga nr. 91/1991, en þá leið hafa sóknaraðilar ekki kosið að fara. Ekki er 
unnt að fallast á að sóknaraðilum sé heimilt að beina kröfum sínum að þessum tveimur 
varnaraðilum án þess að fyrir því sé lagastoð, enda er hvergi í réttarfarslögum að finna 
fyrirmæli um hvernig standa ætti að rekstri máls við þær aðstæður, meðal annars ef 
varnaraðilamir létu ekki málið báðir til sín taka, gerðu þar ólíkar dómkröfur eða bæru 
fyrir sig mismunandi málsástæður. Samkvæmt þessu verður hinn kærði úrskurður 
staðfestur. 

Ekki er unnt að greina neinar breytingar á lögum sem knúðu Hæstarétt til að gefa 
vandamálinu þennan sérstaka gaum, hvorki á ákvæðum laga nr. 106/2000 um mat á 
umhverfisáhrifum, sem rétt er að nefna hér, né ákvæðum laga nr. 91/1991 um með- 
ferð einkamála. Breyting sú sem varð með fyrrnefndu lögunum á árinu 2005 9 hafði 
ekki áhrif, eins og vikið er að í sératkvæði. Þá er ekki að sjá að orðið hafi grundvallar- 
breytingar á almennum reglum stjómsýslulaga eða stjórnsýsluréttar. í þeim forsend- 
um, sem teknar eru upp að framan, er leitað fanga í óbreyttum ákvæðum í III. kafla 
laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sem fjallar um aðild og fyrirsvar. í fyrri 
dómum um þetta vandamál var engum steinum velt í ákvæðum þessara laga. Það er 
með öðmm orðum reynt að finna því stoð í ákvæðum laganna undir hvaða kringum- 
stæðum fleiri en einum aðila verði stefnt í einkamáli vegna ógildingar á stjórnvalds- 
athöfn. í þessu tilviki má geta þess að báðir vamaraðilar deilunnar eru stjómvöld, en 
hins vegar verður að taka með í reikninginn að Vegagerðin er í þessari deilu aðili sem 
skálmar fram á einkaréttarlegu sviði sem framkvæmdaraðili. 

Nauðsynleg samaðild eftir 18. gr. EML verður ofan á ef um óskipt réttindi eða 
óskipta skyldu er að ræða. Frávísun er þar sjálfgefin ef út af bregður. Sérkennilegt er 
hins vegar að ráðherra hafi ekki verið talinn réttilega að deilunni kominn undir 
merkjum 19. gr. EML með því að sakarefnið sé óumdeilanlega sprottið af sömu að- 
stöðu - jafnvel af sömu rót. Hæstiréttur kveður hins vegar upp úr með að ekki geti 
komið til kasta pessa lagaákvæðis par sem stefnendur málsins gætu aldrei talist eiga sjálf- 
stæða kröfu á hendur hvorum varnaraðila um ógildingu úrskurðar umhverfisráðherra, sem 
peim væri í sjálfsvald sett hvort sótt yrði i einu dómsmáli eða tveimur. Þá er umfjöllun um 
1. mgr. 19. gr. laga nr. 91/1991 sérkennileg í ljósi þess að ekki verður séð að íslenska 
ríkið hafi byggt frávísunarkröfu sína á þeirri grein. Frávísun á grundvelli þess að 
skilyrðum samlagsaðildar eftir 1. mgr. 19. gr. sé ekki fullnægt er háð kröfu þar að 


9 Lög nr. 74/2005 um breytingu á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


25 


lútandi. Ef álitamál um svo þrönga túlkun á ákvæði 19. gr. væru stundarkorn lögð til 
hliðar mætti í sama vetfangi nefna að í sératkvæði eins dómara var einmitt nefnt að 
dómar væru til þar sem fleira en eitt stjórnvald eða stjórnvald og einkaaðilar hefðu 
verið aðilar að dómsmáli um ógildingu stjómarathafnar. 

Sem fyrr segir töldu tveir þeirra dómenda, sem stóðu að niðurstöðu 
meirihlutans, að finna þyrfti henni stoð í lögum, þrátt fyrir þessi mörgu fordæmi sem 
til voru. Einn dómari skilaði sératkvæði þar sem hann var sammála niðurstöðu 
meirihlutans, en með öðrum rökstuðningi. Hann tók fram að fjölmörg dæmi væru 
um það í dómum Hæstaréttar að fleiri en einn aðili væri til varnar eða sóknar í einka- 
málum án þess að uppfyllt væru skilyrði 18. eða 19. gr. laga nr. 91/1991 eins og þau 
væru skýrð í niðurstöðu þeirra tveggja dómenda sem lögðu grunn að niðurstöðu 
málsins. Á þetta verður að fallast en geta þess þó, að máli verður ekki vísað frá dómi 
á grundvelli 1. mgr. 19. gr. nema þess sé krafist. Þannig getur fjöldi aðila til sóknar 
eða vamar í einkamáli einfaldlega helgast af því að frávísunar á grundvelli 19. gr. er 
ekki krafist. Dómarinn bendir réttilega á í sératkvæðinu að þetta helgist einnig af því 
að ekki hafi verið talið rétt að dæma um mál nema þeim, sem átti lögvarða hagsmuni 
af úrlausninni, yrði gefinn kostur á að tjá sig um það. Að öðru leyti rökstyður dómar- 
inn niðurstöðu sína um staðfestingu úrskurðarins með því að greina hagsmuni 
íslenska ríkisins í málinu og kemst að þeirri niðurstöðu að þeir séu ekki fyrir hendi, 
aðeins hafi ráðherra verið hlutlaus úrskurðaraðili. Að mörgu leyti má halda því fram 
að þessi rökstuðningur sé eðlilegri út af fyrir sig en hinna tveggja dómendanna sem 
einnig vildu staðfesta úrskurð héraðsdóms. Ástæðan er sú að dómarinn heldur sig í 
raun nær þeim fordæmum sem fyrir hendi voru og hafnar því að þessi varnaraðili 
hafi haft lögvarða hagsmuni. 

í sératkvæði tveggja dómenda annarra, sem vildu hrinda úrskurði héraðsdóms, 
voru fyrri fordæmi Hæstaréttar um þetta efni gagnrýnd og þeim hafnað. Atkvæði 
þeirra er sérlega áhugavert, ekki bara sökum þess að þar er reynt að kryfja inn að 
beini hvemig réttarfarsreglur og reglur stjórnsýsluréttar horfa við aðild ríkisins í 
þessu tilviki. Atkvæði þeirra geymir einnig markvissa gagnrýni á fyrri fordæmi. Þeir 
benda á að ekki sé að finna sérstök ákvæði um það í lögum um meðferð einkamála 
hvernig haga beri aðild til varnar í málum þar sem leitast er við að hnekkja stjórn- 
valdsákvörðun. Sú óskráða meginregla hafi verið talin gilda að stefna beri því stjórn- 
valdi sem í senn er aðildarhæft og bært til að taka þá ákvörðun, sem ógildingar er 
krafist á, nema annað leiði af lögum eða venju. Sömu undirstöðurök gildi um fyrir- 
svar stjómvalda í slíkum málum, sbr. 5. mgr. 17. gr. laga nr. 91/1991. Þeir benda 
einnig réttilega á að venja leiði til þess að ekki beri að stefna sjálfstæðum stjórn- 
sýslunefndum á kærustigi þegar þess er freistað að hnekkja ákvörðunum þeirra. Hér 
vísa dómendurnir í tvígang til venju. Hið fyrra sinn lýsa þeir óskráðri meginreglu en 
gera við hana fyrirvara á grundvelli venju. í hinu síðara telja þeir venju leiða til þess 
að ekki beri að stefna sjálfstæðum stjómsýslunefndum. Væntanlega er hér átt við 
dómvenju sem ítrekuð fordæmi renna stoðum undir. Engu að síður gera þeir vissa 



26 


Fordæmi um fordæmi 


atlögu að þessari dómvenju gegn niðurstöðu meirihlutans. Atkvæði þeirra lýsir 
nefnilega gagnrýni á þá dómaframkvæmd sem hófst árið 1997. í sératkvæði þeirra 
segir: 

Á árinu 1997 hóf Hæstiréttur að beita sambærilegri undantekningu um ráðherra frá fram- 
angreindri meginreglu þegar aðstaðan var sú að þeir höfðu úrskurðað í máli á grundvelli 
stjómsýslukæru. Vísaði rétturinn þannig frá kröfum á hendur ráðherra að eigin frum- 
kvæði, sbr. dóma í dómasafni réttarins frá 1997, bls. 2856 og 2918. Þessi breyting var ekki 
gerð á grundvelli nýrra laga heldur með ákvörðun réttarins um að breyta áralangri og 
viðtekinni skýringu á 19. gr. laga nr. 91/1991 sem var að þessu leyti í samræmi við skýr- 
ingu 47. gr. laga nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði. Samkvæmt hinni viðteknu 
skýringu á ákvæðum þessum var lagt til gmndvallar að samlagsaðild vamarmegin yrði 
hagað með þeim hætti að stefna mætti því stjórnvaldi er hina umdeildu ákvörðun hafði 
tekið svo og rétthafa ákvörðunarinnar þar sem gerð var krafa um ógildingu hennar, enda 
kröfur á hendur aðilunum samrættar þar sem þær voru báðar sprottnar af sömu stjóm- 
valdsákvörðuninni sem í senn var að lögum bindandi fyrir stjórnvaldið og þann, sem 
ákvörðuninni var beint til eftir að hún hafði verið birt. Af þeim fjölmörgu málum þar sem 
aðild hefur verið svo háttað má sem dæmi nefna dóma sem birtir em í dómasafni réttar- 
ins frá árinu 1981, bls. 1183, frá árinu 1983, bls. 1655 og frá árinu 1993, bls. 2364. 

í þessu sératkvæði er einnig bent á að þótt hin breytta skýring, sem þeir rekja aftur til 
ársins 1997, hafi vikið frá meginreglunni um vamaraðild stjórnvalda, þá hafi henni 
ekki verið beitt í öllum málum sem dæmd hafi verið frá árinu 1997 enda sé staða 
ráðherra önnur en sjálfstæðra stjórnsýslunefnda að því er varðar almennar stjórn- 
unarheimildir, svo og ráðherraábyrgð. Þetta er nánar rökstutt með því að ráðherra 
geti haft hagsmuni af máli, auk þess sem hann hafi forræði á sakarefni er lýtur að 
stjórnvaldsákvörðunum sem hann hafi sjálfur tekið innan þeirra marka sem leiðir af 
reglum réttarfars og stjórnsýsluréttar. í þessu skyni eru nefndir fjórir dómar 
Hæstaréttar. 10 

Þeir halda áfram og gagnrýna þessa dómaframkvæmd sem og þá stefnu- 
breytingu sem komst á árið 1997. Segja þeir að þar sem forsendur þessara dóma hafi 
ekki að geyma skýr viðmið um það hvenær heimilt er að stefna ráðherrum vegna úr- 
skurða þeirra á æðra stjómsýslustigi ríki réttaróvissa um það í ljósi þeirrar stefnu- 
breytingar sem varð árið 1997. Þessa afstöðu má jafnvel skilja sem svo að dómend- 
urnir tveir vilji ekki dæma beinlínis gegn fyrri fordæmum sem fólu í sér stefnu- 
breytingu, heldur sé óhjákvæmilegt að fara nánar í saumana á því hvaða réttarregla 
skuli gilda, enda ríki um það réttaróvissa. Við svo búið rökstyðja þeir niðurstöðu sína 
með því að leita skýringa á því hvort réttarfarslög og reglur stjórnsýsluréttar geti 
með réttu leitt til þess að vísa beri frá héraðsdómi kröfum á hendur íslenska ríkinu. 
Með þessu móti virðast dómendurnir tveir takast á við það hvort meðferð réttar- 
heimilda í fyrri fordæmum hafi verið rétt. Bent er meðal annars á að skilyrðið um 
lögvarða hagsmuni hafi almennt verið notað um greiningu á hagsmunum stefnanda 
máls að einkarétti en ekki hagsmuni hins opinbera. Það að stjórnvald hafi að lögum 

10 Nefndir eru í sératkvæðinu hrd. 2002, bls. 2241, hrd. 2003, bls. 673, hrd. 2004, bls. 171 og hrd. 2004, 
bls. 2760. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


27 


verið fengið vald til að taka ákvörðun leiði til þess að það hafi lögvarða hagsmuni af 
varnaraðild um ákvarðanir sínar og þurfi að standa skil gerða sinna, sbr. 60. og 70. gr. 
stjórnarskrárinnar. í reynd hafi dómaframkvæmd gengið út frá því að varnaraðild 
fleiri en eins við þessar aðstæður hafi verið talin heimil væru skilyrði 1. mgr. 19. gr. 
laga nr. 91/1991 uppfyllt. Þá telja þeir að í niðurstöðu dómendanna tveggja, sem 
studdu niðurstöðu meirihlutans, hafi nefnd 19. gr. raunar verið túlkuð strangar en 
áður hafi verið gert. Loks er farið yfir á hvern hátt málatilbúnaður þeirra, sem vildu 
hrinda ákvörðun ráðherra, kallar óhjákvæmilega á aðild hans vegna íslenska ríkisins 
út frá ýmsum reglum stjórnsýsluréttar, einkum um málsmeðferð, en með þeirri aðild 
hljóti möguleikar til að upplýsa sakarefnið á vandaðan hátt að aukast til muna. 

Athygli vekur að í atkvæðum dómendanna fimm er hvergi getið dóms sem 
fallið hafði liðlega þremur mánuðum fyrr eða þann 14. mars 2008 í málinu nr. 
114/2008. Þar var höfð upp svofelld kröfugerð fyrir héraði: 

Stefnendur gera þær dómkröfur að ógiltur verði úrskurður umhverfisráðherra frá 11. maí 
2007, mál ráðuneytisins nr. 06120018, vegna kæru Vegagerðarinnar, þar sem hluti ákvörð- 
unar Skipulagsstofnunar frá 5. desember 2006, um matsáætlun vegna mats á umhverfis- 
áhrifum lagningar Hringvegar um Hornafjarðarfljót í sveitarfélaginu Hornafirði er felldur 
úr gildi. 

Deilt var um hvort stefnendur ættu lögvarða hagsmuni af úrlausn um þessar kröfur. 
Hæstiréttur taldi svo vera en vék einnig að aðild Vegagerðarinnar og íslenska ríkisins 
með svofelldum orðum: 

Fallist er á með sóknaðilum að réttarfarsástæður standi til þess að gefa ráðherra kost á að 
láta mál þetta til sín taka. Þá verður krafa sóknaraðila ekki tekin til meðferðar án þess að 
framkvæmdaraðili eigi aðild að málinu, sbr. til hliðsjónar dóm Hæstaréttar í máli nr. 

231/2002 í dómasafni réttarins það ár, bls. 2241. 

Tveir af þremur dómurum voru hinir sömu og skiluðu sératkvæði í dóminum 
frá 18. júní, að því er best verður séð, í samræmi við niðurstöðuna þremur mánuðum 
áður. 

Þeirri skoðun hefur verið lýst að dómar af þessum meiði kalli á lagasetningu. 11 
Dómar Hæstaréttar kunna að kalla á lagasetningu vegna þess að það reynist óhjá- 
kvæmilegt að gera breytingar á lögum í kjölfar þeirra. Lög stóðust ekki stjórnarskrá 
eða löggjafinn taldi einfaldlega að niðurstaða kallaði á breytingar. Löggjafinn tekur 
þá nýja afstöðu til þess hvaða réttarstaða eigi að gilda á tilteknu sviði. Dómurinn frá 
18. júní 2008 kallar hins vegar á lagasetningu vegna þeirrar óvissu sem orðin er, burt- 
séð frá því hvaða leið menn telja hina réttu um aðild ríkisins. Rétturinn þríklofnar. 
Tveir dómenda reyna að finna fyrri niðurstöðum stoð í settum lögum, einn dómari 
rökstyður frekar fyrri fordæmi að því er virðist, en tveir aðrir hafna fyrri fordæmum 
að því er best verður séð. Fyrirmyndina að lagabreytingu um þetta efni mætti e.t.v. 


11 Sjá áður tilvitnaða grein Skúla Magnússonar. 



28 


Fordæmi um fordæmi 


sækja í norskan rétt þar sem svofellt ákvæði er að finna í grein 1-5 einkamála- 
laganna: 12 

Seksmál om gyldigheten av forvaltningsvedtak reises mot den myndighet som har truffet 
avgjorelsen i siste instans. Er dette et statlig organ, skal retten gi varsel om soksmálet til 
en kommune eller fylkeskommune som har truffet avgjorelse i saken i tidligere instans. 

Það má með öðrum orðum halda því fram með rökum að dómurinn og dómafram- 
kvæmdin sem tekist var á um kalli á lagasetningu. Verður þá ekki lengur staldrað við 
vandamálið um aðild ríkisins í dómsmálum vegna stjórnvaldsathafna. En dómur 
þessi er með hurðum og gluggum. Fimm dómarar dæmdu en ekki þrír sem fyrr 
sagði. Dómendur voru ekki einhuga í afstöðu sinni til þess hvernig bæri að skýra 
réttarfarsákvæði og síðast en ekki síst fordæmi réttarins sjálfs. Hin breytta dóma- 
framkvæmd sem fjallað var um var í reynd dómvenja og stefnubreyting sem dóm- 
stóllinn sjálfur átti upptökin að. En það má deila um fordæmisgildi þessa dóms frá 
18. júní 2008. Deila má um þá kenningu að fordæmisgildi dóms sé minna ef sér- 
atkvæði er greitt. Þessi dómur getur þó aflað þeirri skoðun aukið fylgi. 

Hér virðist vera fyrir hendi skóladæmi um það þegar upp kemur sú staða að 
Hæstiréttur endurskoðar fordæmi sín. Allir dómendurnir virðast nálgast úrlausnar- 
atriði málsins á þann hátt að kanna þurfi hvort meðferð þeirra réttarheimilda sem 
réði fyrri niðurstöðum hafi staðist. í riti Jóns Steinars Gunnlaugssonar um fordæmi 
og valdmörk dómstóla er tæpt á þessu atriði. í umfjöllun sinni um hvort fordæmi séu 
bindandi orðar hann það svo að leggja beri fordæmi til grundvallar dómi í sambæri- 
legu yngra máli nema dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að sú meðferð réttar- 
heimilda, sem réði fyrri niðurstöðunni, hafi verið röng eða réttarheimildir hafi breyst 
eftir að hann var kveðinn upp; fordæmi sé jafn bindandi og sú réttarheimild sem lá 
því til grundvallar. 13 

3. Hvernig lítur Hæstiréttur almennt á gildi fordæma? 

Menn eru almennt sammála um að fordæmi er mikilvæg réttarheimild og í því riti 
um almenna lögfræði, sem lengst af var kennd og byggði á rannsóknum og fyrir- 
lestrum dr. Ármanns Snævars, er ekki um að villast. 14 í sama riti er hugtakið skýrt 
svo að dómsúrlausn hafi gengið um tiltekið réttaratriði og að hún sé notuð sem fyrir- 
mynd í síðara dómsmáli. 15 Samt er bent á að Hæstiréttur er ekki talinn bundinn af 
fyrri úrlausnum sínum og engri réttarreglu sé fyrir að fara sem leggi skyldu á héraðs- 
dómara að fylgja fordæmi Hæstaréttar. 16 Athygli vekur að í skilgreiningunni að 
framan er notað orðið „réttaratriði." Eflaust er áherslan þar á lagaatriði málsins og 
rýna verður þá í hvað í dómsúrlausninni skuli telja fordæmi og þar af leiðandi réttar- 

12 Lov om mekling og rettergang i sivile sager (tvisteloven) frá 2005. 

13 Jón Steinar Gunnlaugsson, Um fordæmi og valdmörk dómstóla, bls. 83. 

14 Ármann Snævarr, Almenn lögfræði (Reykjavík: Orator, 1989), bls. 158. 

15 Ármann Snævarr, Almenn lögfræði, bls. 213. 

16 Ármann Snævarr, Almenn lögfræði, bls. 216. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


29 


heimild. Hefur einmitt verið bent á hversu mikilvægt er að gera þennan greinarmun, 
þ.e. á atvikum málsins og þeim réttarheimildum sem beitt var á þau. Aðeins sé þá 
afstaða dómsins til efnis réttarheimildarinnar sem hafi fordæmisgildi. 17 Á þetta 
verður fallist hér. 

Tína má til margvísleg rök sem mæla með því að fordæmum sé fylgt. Nokkur 
atriði hafa verið nefnd. í fyrsta lagi það að samræmi skuli vera í dómsúrlausnum, 
jafnræði sé með fólki. í öðru lagi að fordæmin greiði fyrir úrlausn réttarágreinings og 
í þriðja lagi að fordæmin létti heilabrotum og ábyrgð, eins og það var orðað. Þá er 
bent á hið sígilda þrætuefni hver eru mörk dómsvalds og löggjafarvalds. Dómstólar 
kunna að eiga auðveldar með að fella réttarþróun að breyttum þjóðfélagsaðstæðum 
en síðan horfist þeir í augu við tiltekin mörk sem þeir treysti sér ekki til að fara yfir 
og ætla löggjafanum að ráða fram úr. Sjónarmið hafa einnig verið reifuð gegn þessari 
trú á gildi fordæma. Dómstólar kunni að torvelda réttarþróun með því að binda sig 
um of við fordæmi og einnig er bent á að óvissa kann að vera um fordæmið, hvemig 
á að skýra það. 18 

Sjónarmið til stuðnings því að fordæmi séu bindandi hefur einnig verið lýst 
þannig að með því haldist ákveðin festa í réttarframkvæmd sem stuðlar að samræmi. 
Af þessu leiðir einnig að dómsmál em færri. Þá er einnig bent á að með því að víkja 
frá fordæmi er réttarreglum á vissan hátt beitt afturvirkt. 19 Allt eru þetta áþekk sjón- 
armið og lýst var fyrr. 

Vísast kemur oftar í hlut dómstóla að ráða í óvissu laga en löggjafans að ráða í 
óvissu dómstóla. Hugmyndin um óbrigðulan Hæstarétt er sterk og væntingar til 
dómstóla eru miklar þegar á reynir. Geri dómarar atlögu að fordæmum og gildi 
þeirra almennt er aukið við réttaróvissu og vafamál kunna að vakna um uppruna 
ríkisvalds og kenninguna um þrískiptingu þess. Dómstólar hafa verið taldir íhald- 
samar stofnanir í eðli sínu og margs konar skoðanir eru á því hvort þeir eiga að móta 
réttarreglur í meira mæli eða láta það löggjafanum eftir. 

Leidd hafa verið rök að því að vægi fordæma hafi aukist og teljist mikilvægari 
réttarheimild en áður. 20 Löggjafarhlutverk dómstólanna hefur einnig vaxið til muna 
þótt umdeilt sé og til eru dómar þar sem reglur hafa verið mótaðar af nokkurri ná- 
kvæmni - jafnvel tölulega. Má þar t.d. vísa til dóma Hæstaréttar þar sem því er slegið 
föstu að ef uppsaga dóms tefst um meira en átta vikur sé óhjákvæmilegt að vísa mál- 
inu heim þar sem munnlegur málflutningur fari fram að nýju. Sé þá komið út fyrir 
þann ramma sem 115. gr. laga nr. 91/1991 kveður á um, um hvernig með skuli fara ef 


17 Jón Steinar Gunnlaugsson, „Fordæmisgildi hæstaréttardóma," Tímarit lögfræðinga 42 (1992), bls. 
173-174. Sjá einnig umfjöllun í riti sama höfundar frá 2003. 

18 Sjá grein Þórs Vilhjálmssonar þar sem harrn reifar þessi sjónarmið í grein sinni „Fordæmi," Tímarit 
lögfræðinga 42 (1992), bls. 169-171. 

19 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði, bls. 288-290. 

20 Sigurður Líndal, Inngangur að Jögfræði II. Réttarheimildir: fordæmi, bls. 30. 



30 


Fordæmi um fordæmi 


dómsuppsaga tefst fram yfir fjórar vikur. 21 Eftir þessari reglu sem Hæstiréttur mótaði 
og kalla má átta vikna regluna hefur verið farið æ síðan. 

Þeir sem ritað hafa um fordæmi hafa bent á að fyrir kemur að dómstólar lýsi 
reglu með mjög almennum hætti. 22 Regla verður þannig til sem hluti af tilteknu rétt- 
arsviði, hvort sem lög gilda almennt um efnið eða ekki, og vísað er til fordæmisins. 
Dæmi um þetta er hrd. 2004, bls. 731 (323/2003), þar sem sagði: 

Eins og greinir í héraðsdómi hefur áfrýjandi borið fyrir sig að brotinn hafi verið á honum 
andmælaréttur samkvæmt 13. gr. stjómsýslulaga við málsmeðferð stefnda. Áfrýjandi 
hefur í engu borið brigður á að þessa réttar hans hafi verið gætt við meðferð málsins fyrir 
áfrýjunamefnd samkeppnismála. Samkvæmt þessu og með vísan til dóms Hæstaréttar 
30. október 2003 í máli nr. 37/2003 geta atriði, sem varða andmælarétt áfrýjanda á lægra 
stjómsýslustigi, ekki varðað ógildingu úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar. 

í þessu tilviki er almenn regla leidd af fordæmi og hún orðuð beinlínis eins og laga- 
bókstafur. Þarna er eins og byggt sé traustar undir fordæmið og reglan nær festu. 
Annað dæmi um það hvemig Hæstiréttur setur fram tiltekin viðmið um skýringu á 
lögum er hrd. 17. janúar 2006 í málinu nr. 538/2005, þar sem sagði: „í dómafor- 
dæmum Hæstaréttar kemur fram að ófrávíkjanlegt skilyrði þess að unnt sé að nýta 
sér réttarfarshagræði 1. mgr. 19. gr. laga nr. 91/1991 er að hver kröfuhafi geri sjálf- 
stæða aðgreinda kröfu og varðar það frávísun máls af sjálfsdáðum sé þetta ekki gert, 
sbr. dóma réttarins 6. september 2005 í máli nr. 294/2005 og 21. október sama ár í máli 
nr. 439/2005." Það fer vel á að grípa þessar forsendur á lofti, því það var einmitt þessi 
túlkun á nefndri 19. gr. sem dómendur voru ekki sammála um þegar vandamálið 
snerist um aðild íslenska ríkisins í dómi réttarins frá 18. júní 2008. 

Það hlýtur að koma upp öðru hvoru að lögfræðingar telja ekki fullt samræmi í 
dómaframkvæmd og líta þá svo á að fyrir hendi sé réttaróvissa. Dæmi um það eru 
úrlausnir dómstóla um það hvaða kröfur réttarfarslög gera til þess að unnt sé að 
krefjast einungis viðurkenningar á bótaskyldu. Þetta er klassískt vandamál. Er þá til 
skoðunar hversu ríkar kröfur verði að gera til reifunar máls og ekki síður hvaða 
sönnunarfærsla um ætlað tjón sé óhjákvæmileg, þótt bótakrefjandi telji ekki kleift að 
setja fram endanlega fjárkröfu og fullnægjandi gögn henni til stuðnings. Eru þá til 
skoðunar ákvæði 2. mgr. 25. gr. og 1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991. Eru dæmi þess að 
viðurkenningarmálum af þessum toga hafi verið vísað frá en sum hafa talist tæk til 
efnismeðferðar. Ekki skal fullyrt að dómaframkvæmdin sé misvísandi þar sem til- 
vikin eru breytileg og einnig hagsmunir bótakrefjanda um að haga máli sínu á þann 
veg að krefjast einungis viðurkenningardóms. í dómi Hæstaréttar frá 6. febrúar 2009 í 
málinu nr. 2/2009 er vísað til dómaframkvæmdar um þetta og rétturinn dregur 
saman tiltekin sjónarmið um þá reglu sem mótuð hafi verið með þessum orðum: 

Á grundvelli heimildar í 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 leita sóknaraðilar með þessum 
kröfum dóms um viðurkenningu á skaðabótaskyldu vamaraðila án þess að staðreynt hafi 


21 Sjá hrd. 1995, bls. 304. 

22 Sjá t.d. Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði, bls. 223 o.áfr. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


31 


verið hvert tjón þeirra kun ni að geta talist. Samkvæmt dómaframkvæmd Hæstaréttar er 
mál um kröfu sem þessa tækt til efnisdóms ef afmarkað er nægilega hver þau atvik séu, 
sem geti leitt af sér kröfu um skaðabætur þeim til handa sem málið höfðar, og í hverju 
tjón hans geti verið fólgið, sbr. meðal annars dóm réttarins 17. nóvember 2005 í máli nr. 

182/2005, sem birtur er í dómasafni þess árs á bls. 4506. 

Hér eru rakin nýleg dæmi þess að fordæmi eru fest í sessi, Hæstiréttur dregur jafnvel 
saman hvað felst í dómaframkvæmd sem hugsanlega er vandskýrð á köflum. Þar 
kemur eflaust til sú viðleitni að auka samræmi í réttarframkvæmd og það er ein 
helsta röksemdin fyrir því að fylgja fordæmum. 

Dæmi eru einnig um að Hæstiréttur hafi horfið frá fyrra fordæmi á einlægan og 
afgerandi hátt. í dómi Hæstaréttar frá árinu 2001 sagði: „Fyrri niðurstöður dómstóla 
um að áhættutaka, eins og hér er um fjallað, leiði til niðurfellingar bóta, hafa sem fyrr 
segir ekki byggst á lögfestri reglu heldur mótast af almennum viðhorfum og kenn- 
ingum í skaðabótarétti og leitt til dómvenju, sem hefur verið talin bindandi. Þegar 
litið er til þess, sem að framan er rakið, þykja ekki efni til þess lengur að halda henni 
við." 23 Þá má líka nefna dóma sem fallið hafa nýlega um fyrningarákvæði 99. gr. 
umferðarlaga nr. 50/1987 þar sem deila má um hvort greinin sé skýrð á sama hátt í 
einstökum dómum. 24 

Þrátt fyrir þetta er raunin sú að Hæstiréttur víkur alla jafna ekki frá fordæmum 
sínum þegar þau eiga við og að óbreyttum lögum. Hæstiréttur vísar sjálfur oft til 
dóma sinna þegar lýst er þeirri réttarreglu sem viðkomandi mál veltur á. Tæplega er 
um það deilt að lögfræðingar meta fordæmi Hæstaréttar sem veigamikla réttarheim- 
ild, bæði í rannsóknum sínum, álitsgerðum, ráðgjöf, margs konar ákvörðunum og 
málflutningi. Þessa trú á fordæmi sem réttarheimild endurspeglar Hæstiréttur sjálfur 
á ýmsan hátt. Um þetta má nefna fjölmörg dæmi, en tiltaka mætti nokkra dóma til að 
sýna hvaða orðalag kemur við sögu og hver efnistökin eru þegar rétturinn fjallar um 
fordæmi sín. Minnt skal á að hér er ekki um neina tæmandi útlistun að ræða heldur 
valdir dómar þar sem orðalagið er dæmigert. Og einnig verður að hafa í huga hin 
hefðbundu sjónarmið um mat á fordæmisgildi, aldur dómsins, hvort fordæmin eru 
mörg á sömu lund, orðalag í dómi, fjölda dómara, á hvaða sviði sakarefnið er, hvort 
greitt var sératkvæði o.s.frv. 21 

Taka má dæmi þar sem Hæstiréttur kveður fast að orði. í dómi réttarins frá 2001 
á bls. 4341 í dómasafni (197/2001) var til úrlausnar hvernig færi með rétt sjómanns til 
launa í uppsagnarfresti. í dómi Hæstaréttar sagði: 

Við flutning málsins fyrir Hæstarétti hefur áfrýjandi einkum vísað til dóms réttarins 29. 
mars 2001 í máli nr. 326/2000 til stuðnings því að hann eigi rétt á aflahlut í uppsagnar- 
fresti og þurfi ekki að sætta sig við að greiðsla kauptryggingar feli í sér fullnaðaruppgjör 


23 Sjá hrd. 21. október 2001 í málinu nr. 129/2001. 

24 Sjá um það nýlegan dóm Hæstaréttar frá 2. apríl 2009 í málinu nr. 418/2008, en þar er vísað til 
þriggja annarra dóma. Þeim til viðbótar má nefna hrd. 6. mars 2008 í málinu nr. 353/2007 og hrd. 
13. nóvember 2008 í málinu nr. 77/2008. 

25 Sigurður Líndal, Inngangur að lögfræði II. Réttarheimildir: fordæmi, bls. 58-64. 



32 


Fordæmi um fordæmi 


af hálfu stefnda. Ekkert er fram komið um að skipið hefði að óbreyttu ekki verið gert út á 
því tímabili, sem krafa áfrýjanda tekur til, og óumdeilt er að hann var ráðinn þar upp á 
aflahlut. Skipinu var lagt og það síðan selt, en af því leiddi að áfrýjandi fékk ekki lengur 
greiddan hlut af afla skipsins, enda ekki lengur um hann að ræða. Er fallist á með áfrýj- 
anda að áðurnefndur dómur Hæstaréttar feli í sér fordæmi, sem hér beri að líta til, og 
leiðir til þeirrar niðurstöðu að áfrýjandi telst eiga rétt á aflahlut í uppsagnarfresti sínum. 

í hrd. 2002, bls. 4277 (319/2002) var einnig deilt um hver laun skyldi greiða sjómanni í 
uppsagnarfresti og varð að túlka ákvæði kjarasamnings þar að lútandi. Hæstiréttur 
sagði í forsendum sínum: 

Framangreind ákvæði kjarasamningsins taka eingöngu til þess, þegar dráttur verður á 
því, að skipið fari í næstu veiðiferð en ekki til þess að útgerð skips til fiskveiða sé hætt. I 
kjarasamningnum eru engin ákvæði um hvernig með launagreiðslur skuli fara, þegar 
þannig stendur á. Er fallist á með héraðsdómi, að dómur Hæstaréttar í máli nr. 326/2000 
hafi fordæmisgildi í þessu máli. 

Hér var vísað í sama fordæmið. Orðalagið má í báðum tilvikum túlka svo að við úr- 
lausn málsins hafi verið óhjákvæmilegt að reisa niðurstöðu málsins á því fordæmi 
réttarins sem vísað var til. 26 

Um skýringu á tilteknu lagaskilyrði þar sem vísað er til fordæmis má nefna hrd. 
9. júní 2005 í málinu nr. 72/2005, þar sem sagði: „Að virtum dómi Hæstaréttar 20. 
nóvember 2003 í máli nr. 333/2003 verður að telja það skilyrði fyrir upptöku á jafn- 
virði ávinnings af broti að sýnt sé fram á að fjármunir til upptöku séu fyrir hendi. 
Verður því ekki hjá því komist að sýkna ákærðu af kröfum ákæruvalds um upp- 
töku." Nefna má að þetta er einn fárra dóma í seinni tíð þar sem Hæstiréttur notar 
orði ðfordæmi sem lykilorð í dómasafni. 

Þegar fordæmi eru ítrekuð kemur fyrir að Hæstiréttur nefnir það sérstaklega til 
áréttingar. í dómi frá 10. desember 2007 í málinu nr. 626/2007 kvað við þennan tón: 
„Samkvæmt áðumefndri beiðni um fjámám 3. apríl 2006 var höfuðstóll kröfunnar, 
sem leitað var fullnustu á, 17.923 danskar krónur. Skilyrði um áfrýjunarfjárhæð í 1. 
mgr. og 2. mgr. 152. gr. laga nr. 91/1991 verður beitt um kæru sem þessa, sbr. 4. mgr. 
150. gr. laganna og 3. mgr. 95. gr. laga nr. 90/1989, svo sem ítrekað hefur verið í dóma- 
framkvæmd Hæstaréttar eftir að dómur gekk, sem birtur er í dómasafni réttarins 
1994, bls. 1101. Krafan, sem mál þetta varðar, nær ekki áfrýjunarfjárhæð samkvæmt 
fyrstnefnda lagaákvæðinu." 

í raun má finna alls kyns orðalag í dómum þar sem fordæmum er beitt. Er 
stundum sagt að líta beri til fordæmis eins og dæmi var tekið um, dómur hafi for- 
dæmisgildi, eða að vísað er í tiltekinn dóm „til hliðsjónar", sbr. t.d. hrd. 20. desember 
2007 í málinu 185/2007. Einnig sést orðalag þar sem sagt er að tiltekið ákvæði laga 
hafi verið skýrt á tiltekinn veg með hæstaréttardómi, einum eða fleirum (sjá t.d. hrd. 
4. júní 2003 í málinu nr. 215/2003). Jafnvel lætur Hæstiréttur við það sitja að lýst er í 
stuttu máli réttarreglunni sem beitt er og síðan er vísað í dóminn með því að skamm- 


26 Sjá einnig hrd. 29. nóvember 2001 í málunum nr. 198 og 214/2001. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


33 


stafa orðið samanber á undan. Dæmin eru mörg en til þess eins að hafa ekki sleppt 
því skal hér vísað til hrd. 9. febrúar 2009 í málinu nr. 47/2009. Þegar svo háttar til 
virkar orðalagið eins og að ekki sé um að villast að viðkomandi fordæmi eigi við. Og 
stundum er af nógu að taka og hnýtt er við orðið sbr. orðin til dæmis (sjá hrd. 11. 
október 2007 í málinu nr. 61/2007). 

Stefnumarkandi dómar hafa einnig verið nefndir oft í málum sem risið hafa á 
tilteknu lagasviði, eins og oft hefur komið fram í málum er varða mörk þjóðlendu og 
eignarlanda. í mörgum þeirra hefur t.d. dómur Hæstaréttar frá 21. október 2004 í 
málinu nr. 48/2004 (hrd. 2004, bls. 3796) ítrekað verið nefndur og lagaatriði sem þar 
reyndi á reifuð. 

Þess eru dæmi að Hæstiréttur taki afstöðu til þess hvaða fordæmi er rétt að 
leggja til grundvallar af fleirum, sbr. hrd. 2003, bls. 4202 (217/2003): 

Mál hafa áður verið borin undir dómstóla, þar sem ágreiningur reis milli kaupanda og 
seljanda fiskiskips um það hvorum veiðireynsla skipsins tilheyrði þegar takmarkanir 
voru settar á veiði á fisktegundum, sem áður mátti veiða án takmarkana, og ekki var 
kveðið á um það í samningi aðila. Þeir dómar Hæstaréttar, sem einkum koma til álita sem 
fordæmi í þessu sambandi, eru dómur 1996, bls. 126 í dómasafni réttarins það ár, dómur 
1998, bls. 799 og dómur 21. júní 2001 í máli nr. 40/2001. í fyrstnefnda dóminum var skorið 
úr ágreiningi um það hvorum samningsaðila veiðireynsla í skarkolaveiðum tilheyrði, en 
til viðmiðunar um rétt til aflamarks og aflahlutdeildar í þessum veiðum var tekið tímabil 
meðan seljandi átti skipið. Varð niðurstaða málsins sú að seljandi ætti þennan rétt og hafi 
kaupanda borið að efna kaupsamninginn með því að framselja viðsemjanda sínum afla- 
hlutdeild í skarkola, þegar kaupandinn fékk henni úthlutað eftir eigendaskiptin á skip- 
inu. Aðstaðan í því máli, sem hér er til úrlausnar, er í meginatriðum sambærileg þeirri, 
sem var í áðumefndu máli. Verður ekki komist hjá að fallast á með gagnáfrýjanda að líta 
beri til þessa dóms sem fordæmis við úrlausn um ágreining málsaðila nú. Verður sam- 
kvæmt því fallist á að gagnáfrýjandi hafi átt rétt á að fá í sinn hlut aflamark og aflahlut- 
deild, sem ágreiningur málsaðila snýst um. Aðaláfrýjandi kom í veg fyrir að gagnáfrýj- 
andi gæti nýtt sér umrædd réttindi og er því skylt að svara gagnáfrýjanda skaðabótum 
vegna tjóns, sem hann varð fyrir af þeim sökum. Hinir dómarnir tveir, sem að framan var 
getið, breyta ekki þessari niðurstöðu, enda atvik þar ólík um mikilvæg atriði. I málinu frá 
1998 var deilt um veiðireynslu á steinbít, en gagngert var tekið fram í reglugerð um tak- 
markanir á heildarafla á þeirri fisktegund að hafi veiðileyfi verið flutt milli skipa fylgdi 
aflareynslan veiðileyfinu. Ekki var hins vegar kveðið á um þetta í reglugerð nr. 631/2001 
varðandi takmörkun á heildarafla keilu, löngu og skötusels. í málinu frá 2001 laut ágrein- 
ingurinn að veiðireynslu á úthafskarfa og þorski utan íslensku efnahagslögsögunnar. Var 
tekið fram í dómi Hæstaréttar að um væri að ræða veiðar utan íslensku lögsögunnar, þær 
hafi verið öllum frjálsar og ekki lotið heildarstjórnun stjórnvalda fyrr en um þremur árum 
eftir sölu umrædds skips og að seljandinn hafi átt skip, sem engan veiðirétt átti í íslensku 
lögsögunni. Gætu eldri dómar því ekki haft fordæmisgildi í því máli. 

Um álagningu skatta og gjalda hefur Hæstiréttur vísað í fyrri fordæmi og metið hvort 
álagning gjalds, þótt hún væri með öðrum hundraðshluta og á öðrum tíma, stæðist 
eftir fyrri fordæmum. Bregða varð þá mælistiku þeirra á hið nýja sakarefni, sbr. hrd. 
2000, bls. 2008 (501/1999): 



34 


Fordæmi um fordæmi 


Með dómi Hæstaréttar 19. desember 1996 í máli þrotabús S. Óskarssonar & Co. hf. gegn 
íslenska ríkinu, H. 1996.4260, var komist að þeirri niðurstöðu, að álagning 190% og 120% 
jöfnunargjalds, sem ákveðið var í reglugerð nr. 223/1987, eins og henni var breytt með 
reglugerðum nr. 109/1988 og nr. 335/1989, hefði verið ólögmæt. 

I máli þessu reynir ennfremur á álagningu 90% jöfnunargjalds á sömu vörur sam- 
kvæmt reglugerð nr. 468/1993, sem byggð var á fyrrgreindu ákvæði laga nr. 99/1993. Um 
hana var fjallað í tveimur dómum Hæstaréttar 16. mars 2000, annars vegar í máli nr. 

329/1999, Ástríður Hauksdóttir o.fl. gegn íslenska ríkinu og gagnsök, og hins vegar í máli 
nr. 359/1999, Dreifing ehf. gegn íslenska ríkinu. Varð niðurstaðan þar einnig á þann veg, 
að sú álagning hefði verið ólögmæt. 

Með vísan til þessara dóma verður litið svo á, að sú álagning jöfnunargjalds á inn- 
flutning áfrýjanda og Garra ehf., sem endurgreiðslukröfur áfrýjanda lúta nú að, hafi verið 
ólögmæt. 

Hér er augljóst að leitast er við að tryggja samræmi í dómum. Þegar sakarefni og 
raunar lögskýring er háð mati sýnast dómstólar einnig fara þessa leið, eins og sést af 
hrd. 2000, bls. 3986 og 3995 (159 og 160/2000): 

Á þeim tíma, er áfrýjandi greiddi hið umdeilda lyfjaeftirlitsgjald, voru lög nr. 14/1905 um 
fyrning skulda og annarra kröfuréttinda talin ná til endurkrafna ofgreiddra gjalda í opin- 
bera sjóði, en nú gilda um þetta efni lög nr. 29/1995 um endurgreiðslu oftekinna skatta og 
gjalda, sem öðluðust gildi 1. janúar 1996. Fyrningarfrestur samkvæmt þessum síðar- 
greindu lögum er fjögur ár, og er í greinargerð með lögunum miðað við, að hann sé 
óbreyttur frá því, sem áður gilti. Rétt er að miða fyrningartíma hér við fjögur ár sam- 
kvæmt 5. tl. 3. gr. fymingarlaga, sbr. og dóm Hæstaréttar 10. desember 1998, H.1998.4180. 

Eins og nefnt var eru dómstólar ekki líklegir til að víkja frá fordæmum. Þeir virðast 
alla jafna fremur telja sig bundna af þeim þrátt fyrir að fram komi ný lagarök eða 
a.m.k. einhver blæbrigðamunur á því hvaða réttarheimildir eru bornar fram til 
stuðnings í nýju máli um hliðstæð atvik. í einum þeirra dóma sem vörðuðu ákvæði 
skaðabótalaga nr. 50/1993 gagnvart stjórnarskrá (hrd. 2004, bls. 323 (283/2003)) voru 
svofelldar forsendur: 

Með dómi Hæstaréttar í máli nr. 127/2002 var skorið úr ágreiningi um uppgjör bóta fyrir 
missi framfæranda vegna banaslyss, sem varð eftir gildistöku laga nr. 37/1999. Verður 
ekki hjá því komist að fallast á með áfrýjanda að dómurinn sé skýrt fordæmi um að þær 
greiðslur úr almannatryggingum og 40% örorkulífeyris, sem áður hefur verið getið um, 
skuli koma til frádráttar við uppgjör bóta fyrir missi framfæranda. Verður samkvæmt því 
fallist á sýknukröfu áfrýjanda og fær tilvísun stefndu til 72. gr. og 65. gr. stjórnarskrárinn- 
ar ekki breytt þeirri niðurstöðu. Er þá litið til þess að með gildistöku skaðabótalaga var 
verulega breytt reglum um bætur fyrir missi framfæranda, svo sem ítarlega var skýrt í 
athugasemdum, sem fylgdu frumvarpi til laganna. Samkvæmt því voru ákvæði um 
dánarbætur í aðalatriðum staðlaðar og um leið einfaldaðar að mun í samanburði við eldri 
reglur. Þáttur í stöðlun bótanna var að þær skyldu ekki nema lægri fjárhæð en 3.000.000 
krónum og jafnframt litið framhjá því hvort tjónþoli í einstökum tilvikum væri sjálfur fær 
um að afla vinnutekna, hvort hann gerði það í raun og hve háður hann hafi annars verið 
framfærslu af hálfu hins látna. Hefur áður verið hafnað í nokkrum dómum Hæstaréttar 
að með setningu skaðabótalaga hafi verið brotið í bága við vernd aflahæfis manna sam- 
kvæmt stjórnarskrá á þeim grundvelli að lögin tryggi ekki fullar bætur, sbr. til dæmis 
dóm réttarins í máli nr. 311/1997 í dómasafni 1998, bls. 1976. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


35 


Þetta horfir öðru vísi við ef bomar eru fram annars konar málsástæður. Með öðmm 
orðum má segja að fordæmisgildi dóms sé sterkt þegar um hliðstæð atvik er að ræða 
og að því marki sem byggt er á sömu málsástæðum. Þetta sjónarmið hefur komið 
skýrt fram í dómum, sbr. hrd. 2005, bls. 5217 (315/2005): 

Svo sem getið er í héraðsdómi féll í Hæstarétti 17. desember 1998 dómur í máli nr. 

166/1998: Gurrnar Pétursson gegn íslenska ríkinu, sem birtur er á blaðsíðu 4406 í dóma- 
safni það ár. Áfrýjandinn í því máli krafðist þess að felld yrði úr gildi álagning iðnlána- 
sjóðsgjalds og iðnaðarmálagjalds á árunum 1995 og 1996. Málatilbúnaður áfrýjandans var 
reistur á málsástæðum, sem að verulegu leyti eru þær sömu og málsástæður áfrýjanda 
þessa máls. Er fallist á með stefnda að líta verði til þess dóms sem fordæmis í því máli, 
sem hér er til úrlausnar, að því marki sem leyst var úr málsástæðum í eldra málinu sem 
einnig er teflt fram nú til stuðnings kröfu áfrýjanda. 

í dóminum frá 2004 sem nefndur var um ákvæði skaðabótalaga gagnvart stjórnarskrá 
sést að lögð var áhersla á að Hæstiréttur hefði fyrr skorið úr um hliðstætt sakarefni. 
Auðfundin eru dæmi um að Hæstiréttur sé líklegur til að halda fast við nýleg for- 
dæmi sem lúta að túlkun stjómarskrárákvæða. Þetta má t.d. sjá af hrd. 2000, bls. 3239 
(178/2000), en þar sagði: 

I dómi Hæstaréttar 23. mars 2000 í málinu nr. 340/1999 var dæmt um kröfur sjóðfélaga 
stefnda, sem hóf töku örorkulífeyris á árinu 1995 eins og áfrýjandi. Krafðist hann örorku- 
lífeyris úr hendi stefnda á grundvelli laga nr. 49/1974 með síðari breytingum. Hélt hann 
því fram að fyrmefnd reglugerð sjóðsins frá 1994 hefði ekki verið gild heimild til skerð- 
ingar örorkulífeyris þess, sem hann hefði átt rétt á samkvæmt áðurgreindum lögum. I 
niðurstöðu Hæstaréttar segir að heimild löggjafans til að skerða virk lífeyrisréttindi sé 
mun þrengri en þegar um sé að ræða réttindi, sem einungis séu væntanleg, þegar skerð- 
ingin öðlast gildi. Er þar og vísað til fjárhags stefnda, þegar hinar breyttu reglur vom 
settar, en greiðsluþrot hafi verið óumflýjanlegt að öllu óbreyttu. Var talið að skerðing 
allra óvirkra lífeyrisréttinda sjóðfélaga, svo sem hún birtist í fyrrgreindri reglugerð, hafi 
verið reist á almennum grundvelli og jafnræðis milli sjóðfélaga hafi nægjanlega verið 
gætt. Reglur þessar hafi verið samþykktar af samtökum sjómanna og vinnuveitenda 
þeirra. Var talið að sú skerðing lífeyrisréttinda, sem í reglunum fólst, hafi verið innan 
þeirra marka, sem 67. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, nú 72. gr. hennar, setur því að 
unnt sé að skerða eignarréttindi manna án þess að bætur komi fyrir. Með lögum nr. 

45/1999 hefðu verið settar nýjar reglur um lífeyrisrétt sjóðfélaga stefnda. Færi um lífeyris- 
rétt viðkomandi sjóðfélaga samkvæmt þeim eftir 1. júlí 1999, en engum haldbæmm 
rökum hefði verið skotið undir þá kröfu að réttur hans frá þeim tíma skyldi ráðast af 
lögum nr. 49/1974. Var stefndi sýknaður af kröfum sjóðfélagans. 

Kröfur áfrýjanda í þessu máli lúta að sömu efnisatriðum og um var deilt í framan- 
greindu máli. Þegar litið er til þess fordæmis, sem felst í niðurstöðu Hæstaréttar í því, 
þykir verða að staðfesta hinn áfrýjaða dóm. 

Við þessa stuttu könnun á því hvaða orð eða sjónarmið Hæstiréttur notar um gildi 
fordæma má hnýta við að til kasta Hæstaréttar kom eitt skiptið mál þar sem á meðal 
annars var deilt um hvernig ætti að skýra einn tiltekinn dóm. Lögum hafði verið 
breytt og lágu ljós fyrir, ákvæðum stjórnarskrár hafði verið beitt. Eftir stóð að fá dóm 
Hæstaréttar um það hvort lögin í þessu tilviki væru enn í uppnámi miðað við fyrri 



36 


Fordæmi um fordæmi 


dóm. Hér er vitaskuld átt við hrd. 2003, bls. 3411 (549/2002) sem kallað hefur verið 
öryrkjamálið hið síðara. Segja má að sakarefni þess máls hafi að stórum hluta snúist 
um að skýra dóm. 

Réttarheimildin fordæmi er tíðum rannsökuð ítarlega. Eins og fyrr segir er 
sjónum þá beint að því hvaða gildi fordæmið hefur t.d. vegna aldurs þess, hvemig 
mál eru lögð fyrir réttinn, hve margir dæma og hvort ágreiningur hafi orðið með 
dómendum. 27 Þessi atriði hafa vitaskuld verið brotin til mergjar á skipulagðan hátt í 
nýlegum ritum og fjallað um hvernig Hæstiréttur metur fordæmi. 28 Tilgangurinn 
með samantektinni að framan var fremur sá að taka dæmi um hvort ráða mætti af 
orðalagi í forsendum dóma að Hæstiréttur telji fordæmi í reynd bindandi réttarheim- 
ild og skoðaðir eru nokkrir nýlegir dómar. Niðurstaðan af þessari könnun með 
dæmum kemur ekki á óvart. Hæstiréttur virðist líta á fordæmi sem mjög þýðingar- 
mikla heimild og að oftast nær sé óhjákvæmilegt að leggja hana til grundvallar, ef 
atvik eru hliðstæð, málið lagt fyrir með sama hætti og heimildir æðri fordæminu hafi 
ekki tekið breytingum. Þetta kemur vitaskuld einnig fram þegar sérstaklega er tekið 
fram að tiltekið fordæmi eigi ekki við, eins og dæmi eru um. Hvort heldur leit að 
dómum er handahófskennd eða kerfisbundin kemur í ljós sterk viðleitni æðsta dóm- 
stólsins að fylgja fordæmum. Mest gildi hafa þannig nýleg fordæmi og ólíklegt er að 
dómstólar hörfi frá þeim. 29 Þá sjást dæmi um að Hæstiréttur leitast einnig við að 
skýra nánar dómaframkvæmd sína, dregur saman hvers efnis fordæmisreglan er. 

4. Dómari í hæstaréttarmáli skilar sératkvæði 

Þessum fræðum til mikillar örvunar eru sjónarmið um gildi fordæma þegar Hæsti- 
réttur klofnar sem kallað er, einn eða fleiri dómendur skila sératkvæði, enda gera 
lögin ráð fyrir þeim möguleika, sbr. 165. gr. laga nr. 91/1991. Við könnun á gildi for- 
dæma með tilliti til sératkvæða þarf þó að rýna vel í hvers eðlis það er og hvernig 
dómurinn klofnaði. 30 

Oftar en ekki er aðeins einn dómari í minnihluta og skilar sératkvæði. Með því 
verður framlag dómarans af eðlilegum ástæðum persónulegra því það er við hann 
kennt með nafni. Hann er ekki lengur hópsál. Efnistökin og framsetningin getur því 
vikið frá íslensku hefðinni en samkvæmt henni er ekki kostur á að hengja forsendur 
og orðalag þeirra á einn frekar en annan í fjölskipuðum dómi. Sama er um hin fjöl- 
skipuðu stjórnvöld. Dómari, sem skilar atkvæði í minnihluta og er þar ósammála 
niðurstöðu meirihlutans um það úrlausnaratriði sem hefur grundvallarþýðingu, er 

27 Sjá Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði, bls. 280-286. 

28 Sjá Sigurður Líndal, Utn lög og lögfræði, bls. 221-231 og bls. 246-273 þar sem höfundur rekur dæmi 
um hvernig Hæstiréttur beitir fordæmum, hvernig almennar reglur eru leiddar af dómum, 
hvemig dómar verða fyrirmyndir annarra dóma, hvenær fordæmum hefur verið hafnað eða þegar 
vikið er frá þeim. Sjá einnig í riti Jóns Steinars Gunnlaugssonar, Um fordæmi og valdmörk dómstóla, 
einkum umfjöllun í 4. og 6. kafla bókarinnar. 

29 Þetta er niðurstaða Sigurðar Líndal í könnun hans í ritinu Um lög og lögfi'æði, sjá bls. 283. 

30 Sigurður Líndal, Inngangur að lögfræði II. Réttarheimildir: fordæmi, bls. 63. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


37 


við samningu þess og framlag meðvitaður um að hann leggur ekki það til málanna 
sem binda mun aðila í einkamáli. Sá sem er á öndverðum meiði við meirihlutann um 
refsinæma háttsemi og viðurlög hvorki sakfellir né dæmir refsingu - og hann sýknar 
ekki ákærða heldur. Niðurstaða meirihlutans stendur. 

Eins og fyrr var vikið að má spyrja hvort dómari í hæstaréttarmáli, sem skilar 
sératkvæði, hljóti ekki að hallast á sveif með meirihlutanum og fylgja fordæmi þegar 
síðar er dæmt og fordæmið er talið eiga við. Um þetta er meðal annars fjallað í grein 
Jóns Steinars Gunnlaugssonar frá árinu 1992 og áðurnefndu riti hans frá 2003. Nefnir 
hann nokkra dóma um efnið. Þar koma fyrst við sögu hrd. 1987, bls. 362 og hrd. 1987, 
bls. 373, sem kveðnir voru upp sama dag. í hinum síðarnefnda voru tveir dómendur 
sem létu þess getið að þeir teldu sig bundna af fyrri úrlausninni um tiltekið atriði, 
þar sem þeir voru í minnihluta. Annar lét þessa getið í forsendum meirihluta þar sem 
hann skipaði sér, en hinn í sératkvæði þar sem það tók til annarra atriða. 31 í mars- 
mánuði 1991 voru kveðnir upp af Hæstarétti allmargir dómar í hliðstæðum málum 
þar sem til úrlausnar var sakarefni um lögmæti gatnagerðargjalda. í hrd. 1991, bls. 

615 var G gert að greiða umkrafin gatnagerðargjöld, en var sýknaður af kröfunum í 
héraði. Tveir dómarar Hæstaréttar skiluðu sératkvæði. Annar vildi staðfesta hinn 
áfrýjaða dóm. Hinn var sammála niðurstöðu meirihlutans, en með öðrum rökstuðn- 
ingi þó. Þennan dag voru kveðnir upp dómar í 14 öðrum hliðstæðum málum. Vísað 
var til hins fyrstnefnda um forsendur en sératkvæði dómaranna tveggja voru eðlis- 
ólík. Sá sem vildi staðfesta héraðsdóminn skilaði sératkvæði sama efnis. Hinn ítrek- 
aði sératkvæði sitt einnig. í þessu tilviki voru forsendur meirihluta Hæstaréttar settar 
fram í fyrsta málinu og svo vísaði sami meirihlutinn til þeirra í þeim sem á eftir 
komu. Ástæða þess að dómararnir tveir ítrekuðu sératkvæði sín kann að vera sú að 
dómarnir allir voru kveðnir upp sama dag. Það breytir því þó ekki að hugsanlega 
hefði verið eðlilegt að þeir fylgdu meirihlutanum í þeim málum sem á eftir komu. 
Tilvik sem þessi eru ekki óþekkt. Nefna má dóma er gengu í Hæstarétti 11. mars 1999 
en þar var úrlausnarefnið hvort greiða ætti fyrrum starfsmönnum Áburðarverk- 
smiðju ríkisins biðlaun. Sömu dómarar greiddu sératkvæði sama efnis í fleiru en einu 
máli um hliðstæð sakarefni. 

4.1. Sératkvæði hefur áhrif á löggjafann 

Fordæmi hafa orðið til þess að löggjafinn breytti settum lögum. En sératkvæði í 
dómum hafa einnig haft þau áhrif. Um hið fyrrnefnda eru allmörg dæmi, fordæmi 
leiða til lagabreytinga og þar má nefna réttarfarsbyltinguna á níunda og tíunda ára- 
tug síðustu aldar stig af stigi. Einnig má tína til lög nr. 1/1999 um breytingu á lögum 
um stjóm fiskveiða, sem leiða beinlínis af hrd. 1998, bls. 4076 (veiðileyfamál). 32 Sama 

31 Jón Steinar Gunnlaugsson, Fordæmisgildi hæstaréttardóma, bls. 172-173; sami höfundur, Um fordæmi 
og valdmörk dómstóla, bls. 27 o.áfr. 

32 Alþingistíðindi, 1998-1999 A, þskj. nr. 443, sjá almennar athugasemdir í frumvarpi til breytinga á 
lögum um stjóm fiskveiða. 



38 


Fordæmi um fordæmi 


er að segja um breytingu á lögum um almannatryggingar sem beina afleiðingu af 
hrd. 2000, bls. 4480 (öryrkjamál fyrra). 

Sératkvæði með dómi Hæstaréttar hefur haft áhrif á löggjafann með skýrum 
hætti. Eitt sinn reyndi á hvort ríkið bæri bótaábyrgð ef ekki hefði verið staðið rétti- 
lega að lögskráningu sjómanns með þeim afleiðingum að lögboðin líf- og slysa- 
trygging reyndist ekki vera fyrir hendi. Féll dómur í Hæstarétti í nóvember 1978 
(hrd. 1978, bls. 1186) þar sem niðurstaðan varð sú að bótaábyrgðin væri útgerðar- 
manns, en ekki ríkissjóðs. Lögunum sem þá giltu um lögskráningu sjómanna nr. 
63/1961 var breytt og varaábyrgð ríkissjóðs gerð virk. 33 í athugasemdum sem fylgdu 
frumvarpi að breytingalögunum var vísað til niðurstöðu dóms Hæstaréttar og að 
beðið hefði verið eftir henni. Sérstaklega var þó getið um afstöðu minnihlutaatkvæða 
tveggja hæstaréttardómara og forsendur þeirra teknar sérstaklega upp í athuga- 
semdum með frumvarpinu. 34 Óhætt er því að segja að sératkvæðið hafði mikil áhrif á 
þá lagabreytingu sem gerð var. Hvort einhuga niðurstaða Hæstaréttar um að hafna 
bótaskyldu ríkissjóðs við þessar aðstæður hefði haft sömu áhrif skal ósagt látið en 
röksemdir minnihlutans urðu ríkur og afgerandi þáttur við lagasetningu. Forsendur í 
sératkvæði urðu beinlínis að lögskýringargagni. Láti löggjafinn til sín taka að setja 
sérstakar reglur um hvernig beri að haga aðild ríkisins til varnar vegna stjórnvalds- 
ákvarðana, verður fróðlegt að sjá hvaða sjónarmið úr dóminum frá 18. júní 2008 
verða ofan á. Rétt er að líta á nýleg tilvik þar sem greidd hafa verið sératkvæði og 
tekist var á um dómvenju eða fordæmi. 

4.2. Ágreiningur um fordæmi í sératkvæði dómara 

Til eru dæmi um að hæstaréttardómari skili sératkvæði í máli þar sem hann lýsir sig í 
raun ósammála því fordæmi sem hann telur sér þó skylt að fylgja. Fyrr er getið dóma 
þar sem tekist hefur verið á um mörk eignarlanda og þjóðlendna. Hæstiréttur hafði 
lagt grunninn að ýmsum grundvallarviðhorfum um sönnun eignarréttar, sönnunar- 
byrði og gildi margs konar gerninga eða heimilda um landsvæði. Ekki síður lagði 
Hæstiréttur grunn að því hvernig túlka bæri ákvæði laga nr. 58/1998 um þjóðlendur 
og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, sérstaklega um það hvort 
lögin horfðu til breytinga á reglum um sönnun eignarréttar. Gengu fyrstu dómar 
Hæstaréttar í svonefndum þjóðlendumálum í októbermánuði 2004 og allmargir árin 
á eftir, allt þar til sératkvæði eins dómara birtist þann 4. október 2007 í málinu nr. 
27/2007. Þar sagði meðal annars: 

Fyrsti úrskurður óbyggðanefndar féll 21. mars 2002. Síðan hafa allmargir úrskurðir 
hennar gengið og dómsmál risið um gildi þeirra. Mál þetta var endurupptekið hjá 
óbyggðanefnd 8. nóvember 2004 og fengu þá lögmenn aðila að tjá sig um fyrstu dóma 
Hæstaréttar í þjóðlendumálum. I fyrstu tveimur málum Hæstaréttar af þessu tagi sátu sjö 
dómarar, en í 1. mgr. 7. gr. dómstólalaga nr. 15/1998 er heimild til að hafa þann háttinn á 


33 Lög nr. 24/1980 um breyting á lögum nr. 63/1961 um lögskráningu sjómanna. 

34 Alþingistíðindi, 1979-1980 A, þskj. nr. 169, bls. 809-810. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


39 


þegar um sérlega mikilvæg mál er að ræða, sjá dóma Hæstaréttar í málunum nr. 47/2004 
og nr. 48/2004, sem kveðnir voru upp 21. október 2004. 1 þessum dómum og síðari 
dómum réttarins, þar sem fimm dómarar hafa jafnan skipað dóm, hafa verið lagðar 
meginlínur við skýringu á helstu atriðum laganna, og einnig meðal annars um þýðingu 
einstakra tegunda skjala, staðhátta og nýtingar á landi. Þá hafa verið skýrð ýmis eignar- 
réttarhugtök og markaðar sönnunarreglur, en þessi atriði eru til meðferðar í því máli sem 
nú er til endurskoðunar. Óbyggðanefnd á enn eftir að taka til meðferðar stór svæði 
Islands. Hún hefur á grundvelli dóma Hæstaréttar gefið út „almennar niðurstöður" sínar 
sem hún lítur til við úrlausn einstakra mála. Þá hafa héraðsdómarar vísað til efnis- 
úrlausna Hæstaréttar við rökstuðning fyrir niðurstöðum sínum, líkt og héraðsdómari 
gerir í því máli sem hér er til úrlausnar. Auk þess hefur rétturinn sjálfur oft vísað til 
fordæma sinna um einstök atriði, sbr. til dæmis að taka mál nr. 498/2005 og stundum 
einnig vísað til samræmissjónarmiða þannig að eignastaða tiltekins landsvæðis miðast 
við eignastöðu aðliggjandi svæðis, sbr. til dæmis mál nr. 48/2004. 

Eg tel að í fyrmefndum dómum Hæstaréttar hafi rétturinn á ýmsan hátt gert 
strangari kröfur til sönnunarfærslu um eignarréttindi að fasteignum en rétt hefði verið að 
gera og finna má einnig eldri fordæmi fyrir að áður hafi verið gert. Fordæmi Hæstaréttar 
er ekki bindandi réttarheimild þótt litið verði til fordæmis við úrlausn máls. Gildi for- 
dæmis felst fyrst og fremst í því að í fordæminu kemur fram hvemig komist var að niður- 
stöðu í sambærilegu tilviki á grundvelli skráðra eða óskráðra réttarheimilda. Hins vegar 
verður ekki hjá því komist að líta til þess að fordæmi Hæstaréttar í þessum málaflokki 
hafa verið ítrekuð það oft í síðari dómum að telja má að dómvenja hafi skapast. Þá felast í 
jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. stjómarskrárinnar kröfur um samræmingu í lagafram- 
kvæmd, en tilgangur laga nr. 58/1998 er eins og áður segir eimnitt samræming á eignar- 
réttarlegri stöðu einstakra svæða landsins. Að þessu virtu tel ég að ekki verði hjá því 
komist að líta til dóma Hæstaréttar um þau meginatriði sem leggja ber til gmndvallar 
þegar ákveðin eru mörk þjóðlendu og koma við sögu í þessu máli. Af þessum sökum er 
ég samþykkur niðurstöðu meirihluta dómenda um sýknu stefnda, íslenska ríkisins á 
kröfum áfrýjenda Guðjóns Stefáns Guðbergssonar og Sigríðar Hjartardóttur. 

Bent hefur verið á að þegar dómari kýs að fylgja fordæmi, geri hann það vegna þess 
að hann telur sig bundinn af þeirri reglu sem dómstóllinn hefur mótað og felst í for- 
dæminu. Breytir þá ekki öllu þótt hann sé í reynd annarrar skoðunar. 35 Sératkvæði 
geta verið margbrotin en einfaldast er að skipta þeim í tvennt. Annars vegar er við- 
komandi dómari eða dómarar ósammála meirihlutanum eða að hann eða þeir eru 
sammála meirihlutanum en með öðrum rökstuðningi. Hvort tveggja getur átt við um 
rtrlausnina í heild sinni eða að hluta. Sératkvæðið hér að framan hrindir í raun 
þessari tilraun til að skipta sératkvæðum í tvennt með svo einföldum hætti sem reynt 
var. Dómarinn er í raun sammála meirihlutanum og þegar upp er staðið einnig á 
sömu forsendum. Hann segir fordæmi ekki bindandi réttarheimild en það skuli vera 
til hliðsjónar. Sératkvæðið er greitt með trega en huggunar leitað í jafnræðisreglu 1. 
mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar. Spyrja má hvaða tilgangi þessi skoðun í sératkvæðinu 
þjónaði fyrir sakarefni málsins? Var hugljómunin e.t.v. sú að kenningin um fordæm- 
isgildi dóma ætti sér sömu rætur og jafnræðisreglur? Dómarinn hefði einfaldlega 
getað dæmt með meirihlutanum við svo búið eða gert einfalda athugasemd. 


35 Sigurður Líndal, Inngangur að lögfræði II. Réttarheimildir: fordæmi, bls. 219. 



40 


Fordæmi um fordæmi 


Athugasemdir einstakra dómara í forsendum eru þekktar án þess að um eiginlegt 
sératkvæði sé að ræða. 

Nefna má annað sératkvæði í hæstaréttarmáli þar sem tveir dómendur fjölluðu 
um fordæmi á þann hátt að athygli hlýtur að vekja. Vonandi er ekki slitið úr sam- 
hengi þótt aðeins sé tekin upp eftirfarandi tilvitnun í það (sjá hrd. 10. desember 2007 
í málinu nr. 634/2007): 

Hvorugur þessara dóma hefur að okkar mati fordæmisgildi um þá lögskýringu sem hér 
er til meðferðar, þar sem í forsendum þeirra er ekkert að henni vikið, enda hafði þetta 
álitaefni ekki verið nefnt af hálfu þeirra manna sem borið höfðu framsalsúrskurði dóms- 
málaráðherra undir dóm í þeim tilvikum. Teljum við að ekki komi til greina að hæstarétt- 
ardómur teljist hafa fordæmisgildi um atriði sem ekki eru borin upp við meðferð máls og 
koma af þeirri ástæðu ekki til sérstakrar umfjöllunar í dómi. Gildir þetta jafnvel þó að um 
kunni að vera að ræða atriði sem dómstólnum ber að gæta af sjálfsdáðum en hefur láðst 
að gera. 

Niðurlagið í þessari tilvitnun er allrar athygli verð. Þarna telja tveir dómarar að til- 
tekin fordæmi hafi ekki gildi þar sem úrlausnarefnið er frábrugðið, en virðast þó gefa 
ótvírætt í skyn að ekkert komi í veg fyrir að Hæstiréttur eigi að hafa fullt frelsi til að 
endurskoða eigin fordæmi. Eins og bent var á hafa fallið dómar þar sem fyrri niður- 
stöðum er gagngert snúið við að óbreyttum settum lögum. Það hefur hins vegar oftar 
komið til undir ýmsum áhrifum, breyttum áherslum við skýringu stjórnarskrár, full- 
tingi þjóðréttarlegra skuldbindinga og dómaframkvæmdar alþjóðadómstóla svo sem 
Mannréttindadómstóls Evrópu og áður Mannréttindanefndar. Þeir dómar sem hér 
eru hafðir í huga eru hrd. 1990, bls. 2, hrd. 1995, bls. 1444 og hrd. 2001, bls. 3451 
(129/2001). 

4.3. Dómari í minnihluta situr fast við sinn keip 

Fyrr eru nefnd dæmi þess og viðhorf um að dómari í minnihluta telji sig síðar bund- 
inn af fordæmi því sem meirihluti stóð að. En það er ekki alltaf svo eins og dæmin 
sanna. í dómi Hæstaréttar frá 23. október 2008 í málinu nr. 491/2007 var til endur- 
skoðunar sakfelling héraðsdóms fyrir brot á áfengislögum. Byggði sakfellingin á því 
að ákærði hefði sem ritstjóri blaðs bakað sér refsiábyrgð samkvæmt 20. gr., sbr. 27. gr. 
áfengislaga nr. 75/1998 með því að áfengisauglýsingar voru birtar í blaðinu. Var refsi- 
ábyrgðin lögð á ákærða sem ritstjóra á grundvelli 15. gr. laga nr. 57/1956 um prent- 
rétt. Málið dæmdu fimm dómendur. Hæstiréttur tók afstöðu til þeirra vama ákærða 
að refsiákvæði áfengislaga brytu í bága við 73. gr. stjórnarskrár um tjáningarfrelsi, 
sbr. 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Einnig þurfti að leysa úr þeirri viðbáru 
ákærða að jafnræðisregla stjórnarskrár gæti ekki umborið þá skipan laga að áfengis- 
auglýsingar fengju að birtast almenningi óáreittar í erlendum tímaritum í skjóli 
undantekningarákvæða 20. gr. áfengislaga. Hæstiréttur tók afstöðu til þessara vama 
með ítarlegum rökstuðningi þar sem meðal annars var getið fordæma réttarins. Var 
nefndur dómur Hæstaréttar frá 1999 þar sem ákvæði áfengislaga voru metin gagn- 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


41 


vart tjáningarfrelsisákvæðum æðri laga. 36 Þá var vísað til hæstaréttardóms frá 14. júní 
2007 (599/2006) hvað snerti skuldbindingar íslenska ríkisins vegna EES-samningsins. 
Um jafnræðisreglu stjómarskrárinnar og vörnum á henni byggðum vísaði meirihluti 
Hæstaréttar til hrd. 2006, bls. 1689 (220/2005) þar sem skorið var úr um það hvort 
bann við auglýsingum á tóbaki samkvæmt 7. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir væri 
andstætt almennri jafnræðisreglu vegna fráviks frá auglýsingabanni, samkvæmt 1. 
mgr. 7. gr. laganna um tóbaksauglýsingar í erlendum ritum. Taldi Hæstiréttur þá 
undantekningu hliðstæða þeirri sem væri í 1. tölulið 4. mgr. 20. gr. áfengislaga. Efnis- 
lega taldi meirihlutinn að vörn ákærða um að jafnræði yrði raskað með fráviki frá 
banni við áfengisauglýsingum væri efnislega hin sama og þegar hefði verið skorið úr 
um varðandi frávik frá banni við tóbaksauglýsingum. Málsvöm ákærða, sem á þessu 
var reist, var hafnað. Þá nefndi meirihlutinn einnig að þótt aðrir hefðu komist upp 
með háttsemi, sem fæli í sér brot gegn banni við auglýsingum á áfengi, gæti það ekki 
leitt til þess nú frekar en endranær að lögbrot annarra geri sambærilega háttsemi 
þess sem sætir ákæru refsilausa af þeim sökum. Dómur Hæstaréttar í þessu máli var 
skipulega studdur nýlegum fordæmum og forsendur meirihlutans hafa öll einkenni 
þess að vera einnig stefnumarkandi fordæmi. 

Einn dómenda var niðurstöðunni hins vegar ósammála og taldi að ástæður 
lægju til þess að ekki skyldi gera ákærða refsingu fyrir þá háttsemi sem honum væri 
gefin að sök. Þar er á sannfærandi hátt varpað fram ýmsum staðreyndum sem gögn 
málsins endurspegluðu um það hversu áfengisauglýsingar- og kynningar voru allt 
um kring, ýmist óáreittar af ákæruvaldinu eða í skjóli þeirrar lögboðnu undantekn- 
ingar að hin almenna bannregla skyldi ekki útiloka landið frá dreifingu erlendra 
tímarita. Um þetta sagði dómarinn meðal annars: 

I hæstaréttarmáli nr. 648/2006, sem dæmt var 14. júní 2006, var fjallað um ætlað brot gegn 
auglýsingabanni 20. gr. áfengislaga. Hinn ákærði hafði þar meðal annars varist á þeirri 
forsendu að með nefndum ákvæðum 20. gr. væri brotið væri [sic]gegn jafnræðisreglu 65. 
gr. stjómarskrárinnar. Hæstiréttur sýknaði ákærða af öðrum ástæðum. I forsendum 
Hæstaréttar sagði allt að einu svo: „Með skírskotun til forsendna héraðsdóms er fram 
komið að birting auglýsingar þeirrar sem um getur í ákæm var andstæð 20. gr. áfengis- 
laga." I forsendum héraðsdómsins hafði verið komist svo að orði um það atriði sem hér 
er til umræðu: „Þá liggur fyrir það mat löggjafans að næsta vonlaust væri að banna allan 
innflutning á erlendum blöðum og tímaritum þar sem áfengisauglýsingar væru birtar eða 
láta fjarlægja auglýsingar úr innfluttum tímaritum. Er staða ákærða og erlendra aðila ekki 
sambærileg um þetta, en það er skilyrði fyrir beitingu ákvæðis 65. gr. stjórnarskrárinnar 
að hún taki til einstaklinga eða lögaðila í sömu stöðu." I þessum forsendum er að mínum 
dómi rökvilla. Ef svo stendur á að löggjafinn getur ekki komið fram viljaafstöðu sinni um 
tiltekið málefni með setningu laga, án þess að brjóta gegn rétti borgara til jafnræðis sem 
nýtur sérstakrar verndar í stjórnarskrá, tel ég afleiðinguna vera þá að alls ekki sé unnt að 
koma viljaafstöðunni fram með lagasetningu. Ekki er með nokkru móti unnt að nota rök- 
semdina um erfiðleika á að láta borgara njóta jafnræðis til þess að réttlæta misrétti. Ef lög- 
gjafinn telur ekki unnt að tryggja borgurum jafnræði við lögfestingu á undanþágu frá 
tjáningarfrelsi hlýtur afleiðingin einfaldlega að verða sú að undanþága telst óheimil. 


36 Sjá hrd. 1999, bls. 781 (415/1998). 



42 


Fordæmi um fordæmi 


Þá tók dómarinn einnig afstöðu til þess hvort hrd. 2006, bls. 1689 (220/2005) gerði út 
um þá vörn að ójafnræði fælist í því að heimila áfengisauglýsingar í erlendum tíma- 
ritum. Taldi dómarinn að ekki yrði séð að í forsendum þess dóms hafi verið fjallað 
sérstaklega um sjónarmið sem að þessu lytu þó að hitt væri rétt að málsástæðunni 
hafi verið hafnað. Taldi dómarinn að þegar af þeirri ástæðu hefði dómurinn ekki 
fordæmisgildi fyrir það mál sem til úrlausnar væri. Þessa vöm tók dómarinn því til 
sérstakrar skoðunar með þessum orðum: 

Að öðru leyti tekur meirihlutinn undir tilgreindan málflutning af hálfu ákæruvalds þegar 
þessari málsvöm ákærða er hafnað. Sá málflutningur lýtur einkum að því, að frávikið 
verði að teljast eðlilegt og það raski ekki meginmarkmiði bannsins, eins og komist er að 
orði. Þá megi ætla að rit á erlendum tungumálum eigi ekki jafn greiða leið að börnum og 
ungmennum eins og efni á íslensku. Eg tel þetta ekki geta réttlætt þá mismunun sem hér 
um ræðir. Börn og ungmenni eiga aðgang að erlendum blöðum og tímaritum rétt eins og 
þeir sem eldri em. Auk þess em áfengisauglýsingar birtar í öðrum fjölmiðlum svo sem 
sjónvarpi, sem telja má að séu mun áhrifameiri gagnvart bömum en erlend blöð. Þar em 
slíkar auglýsingar meðal annars birtar í tengslum við dagskrárefni sem böm og unglingar 
fylgjast mikið með svo sem íþróttaefni. 

Dómarinn taldi því að í texta 20. gr. áfengislaga fælist brot gegn jafnræðisreglu, sem 
nyti vemdar samkvæmt 73. gr. og 65. gr. stjórnarskrár og að ákvæðið gæti því ekki 
talist refsiheimild að því er varðar þá háttsemi sem ákærða var gefin að sök. í 
atkvæði hans var einnig tekin afstaða til þeirrar málsvarnar hversu ótt og títt aðrir 
hefðu komist upp með þá háttsemi sem honum skyldi refsað vegna. Sá hluti sér- 
atkvæðisins er athyglisverður: 

Fallast má á að það geti að öllum jafnaði ekki verið málsvörn í refsimáli að aðrir hafi 
brotið af sér og komist upp með það. I þessu máli em aðstæður hins vegar afar sérstakar. 

Með gögnum þeim sem ákærði hefur lagt fram hefur hann sýnt fram á að aðrir en hann 
hafa í stómm stíl komist upp með sambærileg ætluð brot og hann er saksóttur fyrir án 
þess að lögregla eða ákæruvald hafi bmgðist við. Akærði vísar í þessu efni meðal annars 
til auglýsinga Afengis- og tóbaksverslunar ríkisins, sem lýst var í II kafla að framan, og 
enginn vafi er á að brjóta gegn texta 20. gr. áfengislaga. I öllum þeim tilvikum sem ákærði 
nefnir er málum svo háttað, að ætluð brot liggja fyrir í útgefnum blöðum og tímaritum. 

Það eiga því af þeim sökum varla að vera vandkvæði á að upplýsa þau svo draga megi þá 
sem að standa til ábyrgðar, rétt eins og ákærða. Verður ekki betur séð en bann áfengislaga 
við birtingu áfengisauglýsinga sé svo gott sem marklaust þar sem svo margir brjóta gegn 
því, að því er virðist daglega, án þess að bmgðist sé við af hálfu þeirra sem halda eiga 
uppi refsivörslu í landinu. Meðal þeirra sem brjóta gegn banninu er eins og fyrr var 
greint sjálft íslenska ríkið við rekstur einkasölu á áfengi í ATVR. 

Við mat á því hvort menn njóti jafnræðis gagnvart öðmm verður að mínu mati ekki 
með öllu litið fram hjá því hvemig refsivörslu á viðkomandi sviði er háttað. Lögin geta 
ekki lifað í tómarúmi. Ef framkvæmd þeirra er með þeim hætti að mönnum er mismunað 
í reynd á jafn grófan hátt og hér um ræðir er í raun og vem verið að refsa einum fyrir það 
sem yfirleitt er látið átölulaust hjá öðrum. Þegar svo rammt kveður að þessu sem raunin 
er í því máli sem hér er til úrlausnar tel ég að refsingu verði ekki við komið. Þessi ástæða 
ætti að mínu áliti að minnsta kosti að leiða til þess að ákærða yrði ekki gerð refsing fyrir 
þá háttsemi sem honum er gefin að sök. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


43 


Hæstiréttur kvað mjög stuttu síðar upp annan dóm þar sem leyst var úr ákæru- 
atriðum sem reist voru á því að brotið hefði verið gegn 20. gr. áfengislaga. Ákærðu 
voru ritstjórar tveir. Dómur Hæstaréttar féll 6. nóvember 2008 í málinu nr. 143/2008. 
Málið dæmdu þrír hæstaréttardómarar, þ.á m. sami dómarinn og greitt hafði sér- 
atkvæðið sem rýnt var í. Til úrlausnar voru mannréttindaákvæði stjórnarskrár og í 
dómi Hæstaréttar sagði: 

Hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að bann við áfengisauglýsingum brjóti 
hvorki gegn 73. gr. stjórnarskrárinnar né skuldbindingum íslenska ríkisins samkvæmt 
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, sem hefur lagagildi með lögum nr. 2/1993. 

Um þetta vísast til dóma réttarins í máli nr. 415/1998 á bls. 718 í dómasafni réttarins 1999, 
dóms í máli nr. 599/2006, sem kveðinn var upp 14. júní 2007, og dóms í máli nr. 491/2007, 
sem kveðinn var upp 23. október 2008. 

í málinu var einnig tekist á um skýrleika refsiheimilda með hliðsjón af ákvæðum laga 
um prentrétt, sem ástæðulaust er að reifa sérstaklega, en einn dómenda galt sér- 
atkvæði. Hann reifaði sératkvæði sitt í málinu frá 23. október sem fyrr er getið og 
taldi að í málinu ættu við öll sömu sjónarmið og grein var gerð fyrir þar. Nefndi hann 
sérstaklega að fyrir lægi að meirihluti Hæstaréttar í því máli hefði verið annarrar 
skoðunar um gildi refsiheimildarinnar, tilvitnuð lagaákvæði hefðu þar verið talin 
standast ákvæði stjórnarskrár og þeim beitt sem heimild til ákvörðunar refsingar í 
málinu. Dómarinn tók til sérstakrar skoðunar hvort sú niðurstaða væri bindandi fyrir 
Hæstarétt, og eftir atvikum einstaka dómara við réttinn í síðari málum þar sem 
reyndi á hliðstætt sakarefni og þá á grundvelli fordæmisreglu sem felist í dóminum. 
Um þetta sagði dómarinn: 

Það er skoðun mín að fordæmi sé ekki sjálfstæð réttarheimild, sem dómstólum sé skylt að 
beita án tillits til þeirrar réttarheimildar sem leiddi til niðurstöðunnar. Eg tel að fordæmi 
sé frekar afleidd heimild sem sé aðeins jafn bindandi og sú réttarheimild sem fordæmið 
byggist á. Dómstólar hafa ekki að réttum stjórnlögum vald til að setja lagareglur. Þeirra 
hlutverk er að finna þær réttarheimildir sem í gildi voru á þeim tíma sem málsatvik urðu 
og leiða af þeim reglur sem beitt er við dómsúrlausn, sbr. 61. gr. stjómarskrárinnar. Á það 
jafnt við um sett lög sem aðrar réttarheimildir. Þó að Hæstiréttur komist þannig að 
ákveðinni niðurstöðu um beitingu réttarheimildar í tilteknu máli hefur það að mínum 
dómi ekki þá þýðingu að til hafi orðið ný lagaregla sem upp frá því sé skylt að beita í 
sambærilegum málum á sama hátt og skylt er að beita lögum sem stafa frá löggjafanum. 

Þrátt fyrir þetta kann að vera nauðsynlegt vegna sjónarmiða um jafnræði manna og sam- 
ræmi í dómsúrlausnum að taka mið af fyrri úrlausnum Hæstaréttar þegar leyst er úr 
máli. Verður dómari að vega þessi sjónarmið saman þegar á reynir. 

í þessu máli er um að ræða sakarefni sem varðar að mínum dómi brot gegn stjórnar- 
skrárvörðu tjáningarfrelsi og jafnræði borgara, sbr. 65. og 73. gr. stjómarskrár. Tel ég brot 
bæði felast beinlínis í ákvæðum settra laga og einnig í framkvæmd laga svo sem lýst var í 
nefndu sératkvæði í máli nr. 491/2007. Að auki er hér um að ræða refsimál en stjómar- 
skráin hefur að geyma ákvæði í 69. gr. sem felur í sér sérstakar kröfur til skýrleika laga 
sem heimila refsingu. Við þessar aðstæður hlýt ég að komast að sömu niðurstöðu og í 
máli nr. 491/2007. Ber því að mínum dómi að sýkna ákærðu og leggja sakarkostnað vegna 
meðferðar málsins í héraði og fyrir Hæstarétti á ríkissjóð. 



44 


Fordæmi um fordæmi 


í þessum tveimur málum er sami dómari með sératkvæði og heldur fast við sitt. í 
fyrra málinu dæmdu fimm dómarar en í hinu síðara þrír. Sami dómari skilar sér- 
atkvæði í báðum málunum. í hinu síðara eru hinir tveir ekki á meðal þeirra sem 
dæmdu í fyrra málinu. Dómarinn sem skilar sératkvæðinu telur fordæmi ekki bind- 
andi réttarheimild og getur þess sérstaklega í síðara málinu. Best hefði verið að láta 
þess ógetið að í hlut á höfundur bókarinnar um fordæmi og valdmörk dómstóla frá 
árinu 2003 en það skiptir ekki öllu. Annars vegar á í hlut fræðimaður og hins vegar 
dómari. Þessi mörk verður að virða en ekkert mælir gegn því að bregða mælistiku 
bókarinnar á sératkvæðið. Sú skoðun kemur berum orðum fram í sératkvæði dómar- 
ans að dómstólar hafi ekki vald til að setja lagareglur. Það má hins vegar velta því 
upp hvort það að skila sératkvæði þessa efnis og gagnvart fyrri fordæmum sýni vilja 
til að auka hlutverk dómstóla við lagasetningu. Þessu er haldið fram sökum þess að 
annars hefði dómarinn átt að vera sammála meirihlutanum og við svo búið varpað 
því til löggjafans hvort breyta ætti lögum. Fordæmið var komið fram um það laga- 
atriði sem á reyndi. Fordæmið var nýtt og þótt rétturinn hefði klofnað hið fyrra sinn 
var aðeins einn dómari af fimm sem skilaði sératkvæði. 

Höfundur bókarinnar hafnar því ítrekað að til séu fleiri en ein mismunandi en 
jafn réttar niðurstöður. ' í sama riti kemur fram að ekki sé útilokað að minnihluti í sjö 
manna dómi geti síðar myndað meirihluta fyrir niðurstöðu sinni með dómara eða 
dómurum sem ekki áttu sæti í sjö manna dóminum. Hins vegar megi almennt ætla 
að dómarar, sem eru í minnihluta innan réttarins um ákveðna niðurstöðu, muni 
beygja sig fyrir fordæminu, einkum ef þeir vita að hreinn meirihluti er meðal dómara 
við réttinn fyrir því. 38 Áður er minnst á hvemig hugmyndin um gildi fordæma er sett 
fram í því riti. Þar er gerður fyrirvari um þýðingu fordæmis ef meðferð réttarheim- 
ildarinnar, sem réði niðurstöðunni í það skiptið, hafi verið röng. Dómarinn var vita- 
skuld á engan hátt bundinn af því sem hann hafði áður ritað um á vettvangi fræð- 
anna. Og þegar borið er niður í riti hans, meðal annars því sem rakið er fyrr, er ekki 
að sjá að sératkvæðið geymi einhverjar þversagnir miðað við fræðiskrifin. Það hljóta 
þó að vakna álitamál um það hversu það samræmist kenningunni um hina einu réttu 
lögfræðilegu niðurstöðu að dómari hafni svo nýlegu og afgerandi fordæmi. Ef til vill 
fer það allt eftir því hvernig menn skilja orðin „ein rétt niðurstaða", hvenær er hún 
rétt og hvenær var önnur niðurstaða röng? Átti dómarinn að beygja sig undir for- 
dæmi meirihlutans? Meirihlutans í fyrra málinu og meirihlutans í seinna málinu? 

Sakfelling ritstjórans með dóminum frá 23. október 2008 hefur að líkindum 
verið honum þungbær en eflaust var það honum til einhverrar sáluhjálpar að einn 
dómenda við Hæstarétt teldi á honum brotið vegna grundvallarréttinda hans sem 
ættu stoð í stjórnarskrá lýðveldisins. Ekki skal fullyrt hvaða skoðun þessi sami rit- 
stjóri hefur haft á síðara málinu þar sem kollegar hans hlutu sömu örlög, sakfellingu 
og refsingu. Einhver hefði a.m.k. talið sálu sinni enn betur borgið í það skiptið þegar 


37 Sjá t.d. bls. 38-39 í ritinu. 

38 Sjá bls. 70 í nefndu riti. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


45 


enn var skilað sératkvæði. En það er ekki óhugsandi að sams konar ákæru- og laga- 
atriði komi á ný fyrir Hæstarétt. Aftur yrði tekist á um stjórnarskrárákvæðin í því 
samhengi. Atvikin eru í öllum meginatriðum sams konar en aftur væri tekist á um 
lagaatriðið - réttarheimildina. Hugsanlega verða þá þrír dómarar, sá sem skilaði 
sératkvæðunum og einn eða tveir aðrir en dæmt höfðu áður. Túlkun þeirri sem 
haldið var á lofti í sératkvæðum yrði aflað fylgis við málflutning allan og viðkom- 
andi sýknaður. Enn skulu ritstjóranum gerðar upp skoðanir eða viðhorf. Var hann 
frumkvöðullinn sem bar krossinn fyrir hina eða renna á hann tvær grímur og verður 
hann e.t.v. ekki jafn þakklátur líknara sínum og ætla mætti? Stofnunin var Hæsti- 
réthir íslands, sá hinn sami og dæmdi hann en sýknaði annan að óbreyttum lögum - 
og stjórnlögum. 

Þegar þessi sératkvæði eru borin saman við hvernig Hæstiréttur klofnaði í 
málinu um aðild íslenska ríkisins í dóminum frá 18 . júní 2008 , sést við nánari 
athugun að í báðum tilvikum er viðfangsefnið hvort meðferð réttarheimilda í fyrri 
dómsúrlausnum hefði verið rétt eða röng. Það á ekki bara við um sératkvæði dóm- 
endanna tveggja sem mynduðu minnihlutann, heldur líka hinna. Dómararnir þrír 
sem stóðu að niðurstöðu meirihlutans - einn þeirra með öðrum forsendum - voru að 
taka fyrri dómaframkvæmd til endurskoðunar. Þeir túlkuðu við þá athugun lög sem 
ekkert höfðu breyst. 

5. Niðurlag 

Dómurinn sem nefndur var í upphafi vakti athygli höfundar á því að sú staða kemur 
upp að löggjafinn þarf að leysa úr réttaróvissu sem segja má að dómsvaldið eigi upp- 
tökin að. Hæstiréttur tekst á við fordæmi sín, rétturinn þríklofnar og dómendur túlka 
fyrri fordæmi með ólíkum hætti, berja jafnvel eitthvað í brestina til að renna stoðum 
undir fyrri niðurstöðu. Ákallið til löggjafans birtist oftar - a.m.k. óþægilega oft - í því 
að lög hafa ekki staðist gagnvart stjórnarskrá og að gera varð á þeim breytingar. Þar 
hefur jafnræðisregla stjórnarskrár komið við sögu á afgerandi hátt. Hér er átt við 
dómana sem leiddu óhjákvæmilega af sér breytingar á lögum um stjórn fiskveiða og 
um almannatryggingar. Dómar af sama meiði geta einnig valdið því að ekki verður 
byggt á lögum með sama hætti aftur - þeim yrði þá aftur vikið til hliðar og réttindi 
eða réttarstaða kræf án tillits til þeirra. 

í sératkvæðinu sem fylgdi seinni dóminum um ákæruatriði vegna áfengis- 
auglýsinga var hins vegar skoðun dómarans sú að þótt Hæstiréttur kæmist að niður- 
stöðu um beitingu réttarheimildar í tilteknu máli hefði það ekki þá þýðingu að til 
hefði orðið ný lagaregla sem upp frá því væri skylt að beita í sambærilegum málum á 
sama hátt og skylt er að beita lögum sem stafa frá löggjafanum. Sagði dómarinn 
síðan: „Þrátt fyrir þetta kann að vera nauðsynlegt vegna sjónarmiða um jafnræði 
manna og samræmi í dómsúrlausnum að taka mið af fyrri úrlausnum Hæstaréttar 
þegar leyst er úr máli. Verður dómari að vega þessi sjónarmið saman þegar á reynir." 



46 


Fordæmi um fordæmi 


í dóminum sem nefndur var um þjóðlendumörk frá 2007 gekk einn dómari út 
frá því að fordæmi hefðu verið ítrekuð svo oft að komin væri á dómvenja og vísaði 
hann til 65. gr. stjórnarskrárinnar. í hinu tilvikinu, um brot gegn 20. gr. áfengislaga, 
gerir dómarinn jafnræðisregluna að eins konar varnagla en nefnir að vega verði þau 
sjónarmið saman þegar á reyni. Spyrja má hvort ekki hafi verið komin fram dóm- 
venja eða a.m.k. skýr fordæmi um gildi refsiheimildarinnar um brot við áfengis- 
auglýsingum gagnvart æðri lögum, rétt eins og meirihlutaákvæðin bera með sér. Sér- 
atkvæðið hið síðara í málum ritstjóranna tveggja hlýtur að teljast býsna markvert 
fyrir þær sakir að málið var dæmt aðeins tæpum tveimur vikum eftir að starfsbróðir 
þeirra hlaut sinn dóm. Hinu má ekki gleyma að dómarinn sem stóð að sératkvæðinu 
var ekki bara að vega og meta áhrif jafnræðisreglu, hugsanlega stjórnarskrár, heldur 
var hann líka að túlka hana og önnur ákvæði stjómarskrár í samhengi við gildi refsi- 
heimildarinnar. Hugsanlega taldi hann rétt af þeim ástæðum að halda sig við afstöðu 
sína og að fyrra fordæmi væri ekki rétt túlkun réttarheimilda. Hann virðist líta svo á 
að meðferð réttarheimilda og túlkun þeirra í dómsniðurstöðu hins fyrra máls hafi 
verið röng. Er slík afstaða í mótsögn við það sjónarmið að hafna beri því að fleiri en 
ein rétt niðurstaða sé til um sama sakarefnið að óbreyttum lögum? Það þarf ekki að 
vera. Dómarinn taldi sig leita að hinni einu réttu niðurstöðu og hafnaði fordæminu. 
Og þá má spyrja hvort hin eina rétta lögfræðilega niðurstaða sæti huglægu mati. Ef 
svo er verður hún ekki einmana mjög lengi. Fordæmið sem dómarinn hafnaði hlaut 
að vera sterkt og áhrifaríkt enda stóðu að því fjórir dómarar af fimm. Var það ekki sú 
réttarheimild sem hlaut að vera afgerandi í leitinni að hinni einu réttu niðurstöðu? 
Almennt sýna dómarnir sem reifaðir voru að framan að afar mikið þarf til að koma ef 
Hæstiréttur víkur frá nýlegu fordæmi um stefnumarkandi skýringu á stjórnarskrá. 
Nefndar voru í dæmaskyni úrlausnir um ákvæði skaðabótalaga annars vegar og hins 
vegar skerðingu lífeyrisgreiðslna gagnvart stjórnarskrá. í forsendum meirihluta 
Hæstaréttar um ákvæði 20. gr. áfengislaga gagnvart æðri heimildum kveður við 
sama tón. 

Dómstólar beita jafnræðisreglum og hún höfðar til manna. Stjórnvöld eru í 
úrlausnum sínum bundin við jafnræðisreglu stjómsýslulaga. Jafnræðisregla stjórnar- 
skrárinnar heldur löggjafanum við efnið sem og öðrum. í réttarfarinu er jafnræðis- 
regla einnig orðuð sem ein af meginreglum á því sviði. Henni er fremur ætlað að 
jafna tækifæri aðila við málarekstur fremur en að afla þeim réttinda. Og þá er rétt að 
varpa þeirri spumingu fram hvort jafnræðisregla stjórnarskrárinnar bindi hendur 
dómsvaldsins sérstaklega, ekki bara um það augljósa, að henni verði beitt við úrlausn 
máls, heldur einnig hvort dómstólar verði að fara eftir henni við beitingu dómsvalds. 
Og hér er þá aðeins átt við þá réttarheimild sem í fordæminu felst. Á einhvern hátt 
varð hún til með fordæminu, þ.e. dóminum. Minnast ber þess enn að flestir aðhyllast 
þá kenningu að í raun sé Hæstiréttur ekki bundinn af fordæmum sínum. En dóms- 
valdið er einn þáttur ríkisvalds og ákvæði stjómarskrárinnar binda eftir atvikum alla 
þessa þrjá þætti þess. Hún leggur kvaðir á dómsvaldið, t.d. eins og kveðið er á um í 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


47 


61. gr. og 70. gr. hennar. Er það framsækin skýring að 65. gr. stjómarskrárinnar leggi 
þá skyldu á herðar dómsvaldinu að fylgja fordæmum? 

í greinargerð með frumvarpi að stjómarskipunarlögum kemur fram að þótt 
jafnræðisreglan hafi ekki áður verið bundin í stjómskipunarlög með skýmm hætti 
hafi engu að síður verið litið svo á að hún væri ein helsta undirstaðan í íslenskri 
stjómskipun og almennt í íslenskum rétti. í henni væru e.t.v. ekki fólgin ákveðin 
efnisréttindi en mikilvægi hennar fælist ofar öllu í því að vera almenn leiðbeiningar- 
regla. ' í 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er mælt fyrir um bann við að mismuna 
aðilum við úrslausn mála í stjórnsýslunni. Varpa má því fram hvort 65. gr. stjórnar- 
skrárinnar gerir ekki sambærilegar kröfur til dómsýslunnar. Hæstiréttur hefur sjálfur 
talið að mannréttindaskuldbindingar og mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar geri 
tilteknar kröfur til dómstóla. Sagði t.d. í hrd. 1995, bls. 1444 að fallast yrði á „... að 
staða dómarafulltrúa, eins og henni er nú fyrir komið, uppfylli ekki grunnreglur 
stjórnarskrár um sjálfstæði dómsvaldsins, svo sem þær verða skýrðar með hliðsjón af 
1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um sjálfstæða og óvilhalla dómara ..." Þá 
má einnig nefna í dæmaskyni hrd. 2000, bls. 4394 (419/2000) þar sem horft var fram 
hjá þeim lögmæltu takmörkunum á rétti föður til að höfða faðernismál á þann hátt 
sem gert var í barnalögum. Var niðurstaða Hæstaréttar sú að takmörkunin bryti gegn 
70. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. einnig 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Ekki voru 
fyrir hendi nægar málefnalegar forsendur til þeirrar mismununar sem birtist í 
reglum bamalaga um málsaðild í faðernismálum. í málinu rökstuddi Hæstiréttur 
þessa niðurstöðu ítarlega með stuðningi í 70. gr. og 65. gr. stjómarskrár, sem og 
ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu sem lögfestur hafði verið. Um jafnræðis- 
regluna sagði Hæstiréttur sérstaklega: 

1 65. gr. stjómarskrárinnar, þar sem kveðið er á um að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og 
njóta mannréttinda, er sérstaklega áréttað í 2. mgr. að konur og karlar skuli njóta jafns 
réttar í hvívetna. Sams konar bann við mismunun birtist í 14. gr. Mannréttindasáttmála 
Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. 1 athugasemdum með frumvarpi að stjórnskipunarlögum nr. 
97/1995 kom fram að í jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar væm ekki fólgin ákveðin 
efnisréttindi, heldur fælist mikilvægi hennar fyrst og fremst í því að henni væri ætlað að 
vera almenn leiðbeiningarregla um bann við mismunun, sem beri ávallt að hafa að leiðar- 
ljósi, ekki einvörðungu við setningu laga, heldur og við skýringu þeirra. 

í þessum málum sem nefnd voru í dæmaskyni, var ákvæðum stjórnarskrár beitt um 
þær kröfur sem gera verður til dómsvaldsins. Hvort sem um var að ræða stöðu dóm- 
arafulltrúa, eins og henni var háttað, eða ákvæði um málsaðild í faðernismálum þá 
vörðu sakarefnin þær kröfur sem gera varð til laga um dómstólaskipanina og aðgang 
að dómstólum. Lagaframkvæmdin eða löggjöfin sjálf var ekki talin standast. Stjómar- 
skráin gerir þannig tilteknar kröfur til þessa valdþáttar sem nefnt er dómsvald og 
dómsvaldið sjálft verður að hlúa að þeim kröfum. 


39 Alþingistíðindi, 1994-1995 A, þskj. nr. 389, bls. 2085. 



48 


Fordæmi um fordæmi 


í nokkrum dómum, sem nefndir voru fyrr, koma fram í atkvæðum dómenda 
vangaveltur um gildi fordæma. Jafnræðisregla svífur þar yfir vötnum. í sératkvæð- 
inu sem fylgdi hrd. frá 4. október 2007 (27/2007) kom fram að í þjóðlendumálum 
hefðu fordæmi Hæstaréttar verið ítrekuð það oft í síðari dómum að telja mætti að 
dómvenja hefði skapast. Vísaði dómarinn þá til 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar sem 
gerði kröfur um samræmingu í lagaframkvæmd og að tilgangur þjóðlendulaganna 
væri einmitt samræming á eignarréttarlegri stöðu einstakra svæða landsins. Hann 
taldi því ekki verða komist hjá að líta til dóma Hæstaréttar um þau meginatriði sem 
leggja beri til grundvallar þegar ákveðin væru mörk þjóðlendu og eignarlanda í mál- 
inu. Þetta niðurlag í sératkvæði dómarans sýnist verða að skýra svo að hann hafi ekki 
aðeins lagt áherslu á að löggjöfin um ákvörðun þjóðlendumarka og stjómsýslan um 
þá framkvæmd gerðu ekki mannamun. Hann virðist beinlínis leggja til grundvallar 
að dómsvaldið verði að gæta þessa jafnræðis í úrlausnum sínum, við svo búið að 
dómvenja hafi skapast. 

Fordæmi teljast til réttarheimilda. Þau renna styrkari stoðum undir beitingu 
laga og réttarreglan sem mótuð er verður traustari. Dómstólar móta líka réttarreglur 
úr öðrum réttarheimildum en stjómarskrá og settum lögum - slá fastri venju, skýra 
vægi þjóðréttarskuldbindinga, beita meginreglum laga og eðli máls. í þeim tilvikum 
einnig gerir fordæmið réttarheimildina sterkari á viðkomandi sviði og menn og 
stjórnvöld sjá betur fyrir um réttindi, heimildir eða skyldur. Hér verður þeirri skoðun 
lýst að löggjafinn sé betur til þess fallinn að móta nýjar, almennar réttarreglur. Það er 
vitað að þær kunna að þurfa skýringa við og taka ekki á öllum tilvikum. Til þeirra 
verka eru dómstólar bestir, þegar átök eru og ágreiningur utan réttar. En það virðast 
vera átök innan Hæstaréttar um fordæmisgildi dóma og eflaust munu margir hafa 
mismunandi skoðanir þar á. Kenningin um fordæmisgildi dóma byggir meðal 
annars á því að samræmis skuli gætt. Ekki er líklegt að menn myndu játast undir þá 
tillögu að fordæmi yrði með lögum gert að bindandi réttarheimild. Svo flókin og 
vandmeðfarin hefur jafnræðisreglan verið að trauðla myndu menn heldur vilja finna 
réttarheimildinni fordæmi beina stoð í 65. gr. stjórnarskrárinnar - þannig að bindandi 
væri. Jafnræðisreglan er þó greinilega samviska hins íhaldssama dómara og þess 
framsækna. 

Um höfundinn 

Einar Karl Hallvarðsson er dósent við Háskólann á Bifröst og hefur starfað sem 
lögmaður við embætti ríkislögmanns. Hann fékk réttindi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi árið 1994 og fyrir Hæstarétti árið 1997. Netfang: einarkarl@bifrost.is. 

Heimildaskrá 

Ármann Snævarr. Almenn lögfræði. Reykjavík: Orator, 1989. 

Einar Karl Hallvarðsson. „Hvernig er þetta með ríkið?" Úlfljótur 58 (2005), bls. 495-525. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


49 


Jón Steinar Gunnlaugsson. „Fordæmisgildi Hæstaréttardóma." Tímarit lögfræðinga 42 (1992), 
bls. 172-176. 

Jón Steinar Gunnlaugsson. Um fordæmi og valdmörk dómstóla. Reykjavík: Háskólinn í 
Reykjavík, 2003. 

Sigurður Tómas Magnússon. „Aðgangur að dómstólum á sviði einkamála." Tímarit 
lögfræðinga 55 (2005), bls. 133-182. 

Sigurður Líndal. Inngangur að lögfræði. II. Réttarheimildir: fordæmi. Bráðabirgðaútgáfa til 
kennslu. Reykjavík, 1996. 

Sigurður Líndal. Um lög og lögfræði: grundvöllur laga - réttarheimildir. 2. útgáfa. Reykjavík: Hið 
íslenska bókmenntafélag, 2003. 

Skúli Magnússon. „Er þörf á lagasetningu um aðild hins opinbera í dómsmálum?" Ulfljótur 
58 (2005), bls. 527-538. 

Ólafur Jóhannes Einarsson. „Réttarfarsskilyrði til að fá stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða 
fyrir dómi." Tímarit lögfræðinga 57 (2007), bls. 39-81. 

Þór Vilhjálmsson. „Fordæmi." Tímarit lögfræðinga 42 (1992), bls. 168-171. 




Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


51 


A short history of national 
identification numbering in Iceland 

Ian Watson 

Abstract: Iceland created national identification numbers in the early 1950s as part of 
the process of automating civil registration. Numbers were based on a person's birth- 
date. In 1959, an additional "name number" for each person was created, based on the 
position of the person's name in alphabetical order. After Iceland began to issue per- 
sonal identity cards showing the name number in 1965, the practice of using the name 
number as a unique personal identifier slowly penetrated through all of society. By the 
1980s, the name number space became exhausted, and in 1987-1988 the name number 
was replaced by the birthdate-based number, rechristened the "kennitala." Compared 
to other countries, the kennitala is very widely used, and its status approaches that of 
an altemative name. As well, the databases that allow conversion between a given per- 
son's name and kennitala are publicly accessible. Some individuals and data protec- 
tion organizations have expressed concems about the wide use of identification num- 
bers in Iceland, as well as the transparent use of the birthdate in the kennitala. Howev- 
er, others have successfully argued against any major changes, and the system seems 
to enjoy general acceptance. The Icelandic numbering system is unusual by inter- 
national standards and the article attempts to bring its history to a larger audience. 

Keywords: kennitala, nafnnúmer, national identification number, Iceland 

Ágrip: Persónuauðkennisnúmer voru búin til í íslenskri stjómsýslu snemma á sjötta 
áratug 20. aldar þegar almannaskráning var færð yfir á tölvuspjöld. Númerin byggð- 
ust á fæðingardegi hvers einstaklings. Nafnnúmerið svokallaða bættist við árið 1959 
og byggðist á hvar nafnið stóð í stafrófsröð. Eftir útgáfu nafnskírteina með nafnnúmeri 
árið 1965 varð notkun nafnnúmera smám saman algengari í daglegu lífi. Rýmið í nafn- 
númerakerfinu fylltist á níunda áratugnum og á ámnum 1987-88 var nafnnúmerinu 
skipt út fyrir gamla númerið, sem var endurskírt sem „kennitala." Miðað við önnur 
lönd er kennitalan mikið notuð á íslandi og staða hennar jafngildir næstum því nafni. 

I gagnagrunnum, sem opnir em almenningi, má gefa upp kennitölu og finna nafn við- 
komanda (og öfugt). Stofnanir, samtök og einstaklingar, sem láta sig persónuvemd 
varða, hafa lýst yfir áhyggjum af breiðri notkun auðkennisnúmera á íslandi, en einnig 
af því að kennitalan inniheldur fæðingardaginn. Aðrir hafa hins vegar mælt á móti 
stórum breytingum á kerfinu og það virðist vera almennur stuðningur við það. I al- 
þjóðlegu samhengi er íslenska persónuauðkenniskerfið óvenjulegt og markmið grein- 
arinnar er að veita fleirum upplýsingar um sögu þess. 

Lykilorð: kennitala, nafnnúmer, auðkennisnúmer, ísland 



52 


National identification numbering in lceland 


1. Introduction 

Each resident of Iceland is identified with a ten-digit number, called the kennitala in 
Icelandic. This paper is an effort at charting the history of the kennitala and other 
national identification numbers in Iceland, and reviewing the main controversies that 
have surrounded them. The history of personal numbers in Iceland is particularly 
interesting because they are especially widely used, perhaps more widely than in any 
other country in the world. As well, they are open: a publicly accessible database 
allows one to convert between anyone's name and kennitala, something which would 
be unthinkable in countries like the United States or Britain. 

The design of personal numbering systems is a matter in which societies have a 
considerable amount of choice. At at a time when the future of civil registration, 
identity cards, and personal numbering is extremely controversial in the Anglo- 
Saxon world, 1 it is instructive to see how Iceland's approach has worked. 

Scholars of identification have tended to pay more attention to physical rather 
than semantic tokens of identity, preferring to study passports and identity cards 
rather than national identification numbers. The most accessible authoritative 
sources of information on identification numbers tend to be on the websites of 
national civil registration administrations. 2 There are a few exceptions, such as the 
short section on the history of French identification numbers in Pierre Piazza's book 
on the history of identity cards in France. 3 A few other scholars have written about 
the role of identity numbers in privacy, security, or taxation and these scholars' 
principal interest is usually in those allied fields. 4 5 

The author's background is different: he has spent considerable time studying 
the design of numbering systems in general, and the issues of semantic reference, 
standardization, and social convention that surround them. He is the author of a 
monograph which examines many numbering and labeling systems that are im- 
portant to entire societies in the same way as national identification numbers are 
important to Iceland. ’ 

This article provides a basic overview of the history and status of Icelandic per- 
sonal identification numbering. Iceland is an island nation with a little over 300,000 
residents. Some will find it tempting to dismiss the Icelandic case as anomalous, and 
insignificant for other countries because of the difference in scale. However, the au- 

1 Proposals for a national identity card in Britain, for standardized driver's licenses in the United 
States, for a so-called Australia Card, and for a national identification number system in India 
have been among major recent matters of debate. 

2 For example, "The personal identification number," section 4.2 in "The civil registration system in 
Denmark" (2001; available on the website of Det Centrale Personregister: http://www.cpr.dk). 

3 Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d'identité (Paris: Odile Jacob, 2004). 

4 For example, Paula N. Singer and Linda Dodd-Major, "Identification numbers and U.S. govern- 
ment compliance initiatives," Tax Notes 104, 13 (20 September 2004). 

5 Ian Watson, "Cognitive design: creating the sets of categories and labels that structure our shared 
experience," Ph.D. dissertation, Rutgers University, 2005. 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


53 


thor sees no a priori reason not to consider what the history of Icelandic identification 
numbering might offer to those involved in numbering policy in larger societies. 

Before proceeding, it is important to mention three things this article does not 
do. First, it does not answer the question of how the development of the Icelandic 
number system compares and relates to the history of the analogous systems in the 
other Nordic countries. Secondly, the records of Hagstofa íslands (Iceland's statistical 
service), which are held in Iceland's national archives, were not examined in prepar- 
ing this article. Finally, it does not offer a detailed engagement with the critique of 
identification systems as state surveillance by scholars such as David Lyon. 6 7 These 
three projects are worthy, but would require time and money and would lengthen an 
already long paper. There are indications that the Hagstofa archives do not include 
rich detail on the history of identification numbering. 

2. The National Register is created 

The current Icelandic national identification number system started life as a bypro- 
duct of the creation of Iceland's National Register (Ic. Þjóðskrá)' on 1 July 1952. 8 The 
register was, and is, a list of all Icelandic residents, including their name, birthdate, 
address, various personal details, and links to spouses and children. The creation of 
the register served three goals: more effective civil registration, a reliable database for 
public services, and efficient statistical collection for the Icelandic government. 

The first goal in creating the register was to bring civil registration under the 
control of a single office. Previously, each district was supposed to keep its own 
register of inhabitants and update it each year. But 

before the National Registry took over civil registration [...] there was no certainty that 
those who disappeared from the register of one district were added to the register of 
another, and a considerable number of people wound up not paying their taxes for this 
reason. Similarly, it was common for people to be considered residents of two districts at 
the same time. 9 


6 Lyon’s most recent work in this vein is Identijying citizens: ID cards as surveillance (Cambridge: 
Polity, 2009). 

7 In this article, the Icelandic word Þjóðskrá has been translated in two different ways: as "National 
Register" when it refers to the official list of Icelandic residents, and as "National Registry" when 
it refers to the institution responsible for keeping that list. The word Hagstofa (the name of the 
cabinet-level institution responsible for statistical research in Iceland, of which the National Re- 
gistry was originally a part) has had several official translations through the years; here, to reflect 
the institution’s continuity, it has not been translated. Nafinúmer has been translated as "name 
number," but the word kennitala (pl. kennitölur) has been left untranslated. 

8 On the early history of the National Register, see Klemens Tryggvason, "Hagstofa 1951-1964," 
Hagtíðindi 49 (1964): 44-57. 

9 Klemens Tryggvason, "Hagstofa 1951-1964," Hagtíðindi 49 (1964): 52. "Áður en þjóðskráin tók við 
almannaskráningu [...] það var undir hælinn lagt, hvort þeir, sem hurfu af skrá eins sveitarfélags, 
voru teknir á skrá annars sveitarfélags, og kvað talsvert að því að menn slyppu við að greiða opin- 
ber gjöld af þeim sökum. Á hliðstæðan hátt var algengt, að menn væru taldir heimilsfastir í 



54 


National identification numbering in lceland 


Besides the tax authorities, the country's health authorities, social security sys- 
tem, public health and tuberculosis researchers, and electrical power authorities and 
election boards also needed authoritative lists of inhabitants and a way to use them 
in record-keeping and billing. 10 

As well, a key aim of centralized record-keeping was to make it easy to produce 
statistical data on Icelandic society. The feeling in Iceland, as elsewhere, was that it 
might be easier to generate needed statistical data from a national registry than from 
censuses or random surveys. 11 Indeed, the National Registry was established as a 
part of Hagstofa, Iceland's govemment statistical service, and it remained so until 1 
July 2006 when it was transferred to the Ministry of Justice by law 51/2006. 

The crucial elements of 
the system were that birth, 
marriage, and death certifi- 
cates would be submitted to 
the National Registry, a note 
of each person's district resi- 


to notify the Registry when 
changing their residence. 

The National Register 
was, physically speaking, a punch-card index, where one punch card represented 
each person (Image 1). An important factor in the development of the Register was 
the availability and increasing sophistication of punch-card processing machinery. 
The technical foundation of the Register was a new type of punch-card machine 
which could generate alphabetic output used for billing. The machines were used 
jointly by the Reykjavík power authority and Hagstofa. Ajoint organization was 
formed to manage them on 28 August 1952, called Skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkur- 
borgar, or Skýrr for short. (The full name translates literally as "State and Reykjavík 
City Computing Machines.") 12 

On 10 September 1952 a law (#58/1952) was passed allowing a special census to 
be taken on 16 October and used as the basis for creating the Register. 13 The process 
took over a year. The first printed registers of inhabitants (Ic. íbúaskrá), listing resi- 
dents as of 1 December 1953, were apparently sent to each district government in 
Iceland in January 1954. 14 The only copies of these registers that the author has seen 

tveimur sveitarfélögum samtímis." 

10 Klemens Tryggvason, "Hagstofa 1951-1964," pp. 52-53. 

11 Hallgrímur Snorrason interview, 5 February 2008. 

12 Klemens Tryggvason, "Hagstofa 1951-1964," p. 53; Óttar Kjartansson, Upplýsingaiðnaður í hálfa öld: 
saga Skýrr 1952-2002 (Reykjavík: Skýrr hf., 2002), pp. 26-39. 

13 Klemens Tryggvason, "Hagstofa 1951-1964," pp. 52-53. 

14 "Vélspjaldaskrá yfir alla íslendinga að verða fullgerð," Morgunblaðið, 17 October 1953, p. 1. 


dence would be made, and 
Icelanders would be required 



hnage 1: Punch cardfor Skúli Guðmundsson, born 20 
March 1953. 




Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


55 


are held by the National Registry 
(Image 2). In subsequent years, 
these registers were updated using 
the reference date of 1 December, 
and then the data for Reykjavík at 
least was printed, bound, and sold 
to the general public at some point 
during the new year. 15 

Creating the Registry and 
keeping it up to date required co- 
operation from all of Iceland's re- 
sidents, and this was, not surpri- 
singly, not easily accomplished. In 
November 1954, shortly before the 
reference date of the second annual 
edition of the printed registers of 
inhabitants, forms were sent to each house in Reykjavík asking for updated infor- 
mation on changes of residence since the initial reference date of 1 December 1953. 16 
Enforcement was needed to get people to comply. A year later, an article mentioned 
that 800 people had been fined in Reykjavík alone for not reporting their residence. 17 

3. Personal numbering in the new system 

Saying that Iceland's national identification number was a "byproduct" of the 
creation of the National Register reflects that there is no evidence to suggest that 
identifying people by number in everyday life in Iceland, as is now common, was 
part of the expressed intent of the system at its beginning. The rationale for the regis- 
try was to assist with civil registration, billing, taxation, and statistical reports. In- 
deed, the creation of a national registry does not necessarily entail the creation of a 
numbering system for individuals. 18 However, not surprisingly, the designers of the 
system did create a unique, formal identifier which allowed unambiguous reference 
to a particular individual. It seems that they did so deliberately and with some consi- 
deration — although not with the intent that people would have to use the identifier 
in their daily life. As we will see below, the idea that people should know and use 
their number every day did not really occur to the system's overseers until the 1960s. 

15 See, for example, "Ibúaskrá Reykjavíkur er komin út," Morgunblaðið, 17 July 1956, p. 11. 

16 "Sérstakar ráðstafanir vegna niðurfellingar manntals hér," Morgunblaðið, 2 November 1954, p. 1. 

17 "Manntal fellur niður í Reykjavík," Morgunblaðið, 2 November 1955, p. 6. 

18 One can imagine creating, maintaining, and making use of a punch card deck representing all 
Icelandic residents without creating a numerical identifier for each person. Examining enough 
attributes of an individual person, such as their address, birthdate, or any other information listed 
in the registry entry, should in theory be enough to ensure accurate reference to a given individual 
record. 



hnage 2: íbúaskráfor Hafnarfjörður as ofl 
December 1953. Held by the National Registry. 



56 


National identification numbering in lceland 


Creating a personal identifier is a nontrivial semantic design task. A person's 
name is not sufficient as a unique identifier, because many people have the same 
name. Name and address combined is an impractical solution, because addresses 
change when people move, and there are sometimes two people by the same name at 
the same address. A name, plus a number further identifying the individual among 
all the holders of that name (e.g. Jón Jónsson 1) would run into the problem that 
identifiers would be of widely varying length, and people who change their names 
would be stuck with an identifier based on a name they did not bear. 

Icelandic law is strongly influenced by Danish law, but Denmark's national 
identification number was not introduced until 1968 and civil registration in Den- 
mark has developed differently than in Iceland. 19 It is more reasonable to hypothesize 
that Iceland was influenced by Sweden in establishing its numbering system. The 
laws creating Sweden's personnummer were passed in June 1946. 20 The Icelandic 
system resembles it in many, though not all aspects. 

The approach used in Iceland was to form an identifier from an individuaTs 
birthdate plus a number further identifying the individual within the group of all 
people born on that day. Birthdates do not change over the life course. The number of 
births per day is the main uncertainty in this system, but its range in a given popula- 
tion can be predicted with considerable confidence. Iceland averaged about 4400 
births per year from 1951 to 2000. Two digits easily sufficed to give every person born 
on a given day a unique identifier, and that is the length of the number that the 
National Registry assigned to everyone in its card index. 

This two-digit number does not appear in the first register of inhabitants (for 1 
December 1953, shown in Image 2). But it does appear on the earliest punch cards in 
the system (see Image 1 above). It also appears in the Ibúaskra Reykjavíkur for 1 De- 
cember 1954, the first widely distributed printed register of inhabitants, which was 
issued by Hagstofa in April 1955 (Images 3 and 4). This edition of the íbúaskrá calls 
the two-digit number the "birth number" (Ic . fæðingarnúmer). The birth number di- 
rectly follows the birthdate, in more or less the same way as today, though separated 
by a space rather than a dash. The introductory text of the Ibúaskrá describes the birth 
number as a "special identifier, which together with the birthdate distinguishes each 
individual from all others in the card index." 21 


19 "The personal identification number," section 4.2 in "The civil registration system in Denmark" 
(2001). Available on the website of Det Centrale Personregister: http://www.cpr.dk. See also Karl 
Jakob Krogness, "Registration in Denmark" (unpublished manuscript, Ritsumeikan University, 
2009). 

20 Folkbokfóringsuppgifter hos arkivmyndigheterna (Statens offentliga utredningar 2004/106), section 
3.2.2. 

21 "sérstakt auðkenni, sem ásamt fæðingardegi aðgreinir hvem einstakling frá öllum öðmm í spjáld- 
skránni" ( Ibúaskrá Reykjavíkur 1. desember 1954, gefið út af Hagstofu Islands fyrir hönd Allsherjar 
Spjaldskrárinnar, Reykjavík, 1 apríl 1955). 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


57 


SöRLASKJöL 40 
K JÓN SS 0 N 

• ! 5 j öR g a þorsteinsd 

G U NN A R s D Ö T T I R 
J G U N N A R S S 0 N 
‘ li5 GUNNARSUöTTIR 


5080400 

11220 26 5000 


3 | 6 0 I 2 I 

| 190650 

| 250651 

| | I I 2 5 3 


32 1000 1 

27 5000 1 

33 5000 1 

53 5000 1 


Image 3: The entryfor Sörlaskjól 40 in the very first printed edition ofíbúaskrá Reykjavíkur 


(reference date 1 December 1954, page 938). The register was ordered by street address. Un- 


der each address all residents were listed, andfor each thefollowing information: name; sex 
and marital status (coded singly); birthdate; "birth number"; numerically coded birthplace; 


religious membership ; and citizenship (ifnot Icelandic). 


The full eight digits 
- the six-digit birth date 
plus the two-digit birth 
number - are particu- 
larly important because 
they were the ancestor of 
the current Icelandic 
kennitala. Once again, 
all evidence suggests 
that Icelanders were, in 
the mid-1950s, neither 
encouraged nor required 
to know these eight 
digits nor to state them 
in any particular context. 

Within the National 
Registry though, right 
from the beginning, this eight-digit identifier was listed on punch cards and 
considered as a concept of its own. It was sometimes called the "birthdate number" 
(Ic . fæðingardagsnúmer), 22 but the early punch cards confusingly call it the "birth 
number" (Ic. fæðingarnúmer) and it is this name that stuck. 

The use of these eight digits as a unique identifier or surrogate name was 
restricted to the National Register and the other large databases connected to it. 
However, the inclusion of these eight digits in the Ibúaskrá Reykjavíkur shows that 
even in 1955, Icelanders' birth numbers were a matter of public record. Hagstofa sold 
printed copies of the Ibúaskrá to the public at least as early as 1956, describing it as "a 
most useful handbook for associations, companies, and others who have considera- 



Image 4: population registerfor Reykjavík, published in 1955 
with a reference date ofl December 1954. 


22 Alþingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964-1965), section A, pp. 953-954. 





58 


National identification numbering in lceland 


ble interaction with the public." 23 The Ibúaskrá was advertised in newspapers at least 
through 1968 24 and paper copies can theoretically still be ordered today, although the 
data is typically now sold in electronic form through third-party vendors. Anyone 
can view back issues of the Ibúaskrá Reykjavíkur in the National and University Li- 
brary in Reykjavík (the last printed copy on hand is from 2002), and from the 1980s 
on the library also holds similar printed registers for other Icelandic municipalities. 

Note that the birthdate listed in the 1 December 1954 íbúaskrá was only six digits 
long. The underlying punch cards, as well, listed only the last two digits of the birth 
year. Thus they did not formally distinguish between birthdates that are exactly a 
century apart. Both the birthdates of a person born on January 15, 1953 and a person 
born on January 15, 1853 would have been listed as 150153. Of course, two such peo- 
ple could be kept separate by receiving different two-digit "birth numbers" just like 
two people born on the same day of the same year. However, the inability to predict 
the birthdate from the eight-digit birth number did lead to cases in which municipal 
authorities sent letters to centenarians inviting them to attend kindergarten. 25 After 
the century number was added into the kennitala in the mid-1980s, it became 
possible to work out birthdates with complete accuracy. 

4. Creating the name number 

The birth number was part of the Icelandic National Register from the very begin- 
ning. But it was actually a different personal identification number, the so-called 
name number (Ic. nafnnúmer), which first came into broad everyday use throughout 
Icelandic society. This process started in the early 1960s, and took place despite the 
fact that the design of the name number system ultimately crippled its ability to serve 
as an effective identifier and led to its demise. 

The key feature of the name number was that it was assigned so that the numer- 
ical order of the numbers would replicate the Icelandic alphabetical order of peoples' 
names. 

The National Registry developed the name number in 1959 as an intemal tool to 
solve the technical problem of generating reports in alphabetical order by name. The 
IBM punch cards that made up the National Register had two control rows and ten 
rows for the numbers zero to nine. Thus, while numbers could be listed in a transpa- 
rent way, letters of the alphabet had to be coded with multiple punches. The "unit 
record machines" that sorted IBM cards mechanically did so into a maximum of 
twelve stacks. Sorting by number was thus much simpler and quicker than sorting 
alphabetically. Special Icelandic characters such as p and ð made alphabetical proces- 

23 "hin mikilvægasta handbók fyrir félog, stofnanir, fyrirtæki og aðra, sem hafa mikil samskipti við 
almenning" ("Ibúaskrá Reykjavíkur er komin út," Morgunblaðið, 17 July 1956, p. 11). 

24 "Ibúaskrá Reykjavíkur komin út," Morgunblaðið, 11 May 1968, p. 12. 

25 See for example "Orðin allra kerlinga elst: Tölvan neitaði að trúa aldrinum," Þjóðviljinn, 15 April 
1980, P . 16. 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


59 


sing even more complicated. The advantage of the name number was that it was a 
quick basis for sorting, and generated card stacks which were conveniently in alpha- 
betic order as well. 26 

The name number differed from the already-existing birth number and from 
the future kennitala in that it was inextricably bound to a person's name, not to that 
person as an entity. So if a person's name changed, their name number had to be 
changed as well. 27 Since women do not change their names at marriage in Iceland, 
name changes are very uncommon, but they do nevertheless occur. 

The name number was assigned only to Icelandic residents 12 years of age and 
older. 28 This age may have been chosen in anticipation of the name number's use on 
identification cards, an important function of which was to allow teenagers subject to 
curfew and alcohol laws to prove their age. 

Another possible factor is that in Iceland, it is customary to wait days or weeks 
after birth before making the choice of a child’s name public and official. Indeed, 
parents often delay their own private deliberations about a name until well after the 
birth. (Since 1991, when the law on names was revised, 29 parents have been required 
to register a child's name before it reaches six months of age.) 

Thus, short of forcing an end to this custom, it would have been impossible to 
assign name numbers to Icelandic residents at birth, since many recipients would 
have no name and thus no position in alphabetical order for the numerical position 
of the name number to correspond to. Even if the age at which name numbers were 
issued were lowered from 12 years to six months (or as soon as a child's name was 
registered), any name-based numbering system in Iceland would never be able to 
identify many of the very youngest Icelanders. This meant something important: the 
name number could never form a comprehensive identification system for all Ice- 
landic residents, only for those over a certain age. 

During the early 1960s several other govemment institutions in Iceland began 
to use the name number in their internal bookkeeping. These included the payroll 
departments of the Icelandic government and of the city of Reykjavík, the State Social 
Security Institute (Ic. Tryggingastofnun ríkisins), Sjúkrasamlag Reykjavíkur (a health 
insurance system in Reykjavík, starting in 1962), and the state tax authorities (starting 
in 1963). 30 The first public use of the name number that the author has found record 
of occurred in November 1963, when Sjúkrasamlag Reykjavíkur announced in the 

26 Óttar Kjartansson, Upplýsingaiðnaður í hálfa öld: saga Skýrr 1952-2002 (Reykjavík: Skýrr hf., 2002), 
pp. 42-45; Oddur Benediktsson interview, 8 October 2009; Alpingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964- 
1965), section A, p. 953; see also Hallgrímur Snorrason. "Endurskipulagning Þjóðskrár," lecture at 
meeting of Skýrslutæknifélag íslands, 1 October 1985 (available at http://hagstofa.is/lisalib/ 
getfile.aspx?itemid=1733). 

27 Alpingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964-1965), section A, p. 953. 

28 Alpingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964-1965), section A, p. 953. 

29 Law 37/1991. 

30 Alpingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964-1965), section A, p. 953. 



60 


National identification numbering in lceland 


daily newspaper Morgunblaðið that it was issuing new membership cards. According 
to the announcement, the cards would list their holder's "nafnnúmer," a seven-digit 
number which would henceforth serve as the membership number. Members would 
need to keep a note of it. 31 

5. Adding a check digit 

In 1963 or 1964, the National Registry lengthened the name number from seven to 
eight digits by adding a check digit. 32 The occasion for this was that Skýrr, the joint 
organization which managed the data processing systems for the state and for the 
city of Reykjavík, acquired its first real computer, an IBM 1401. 33 The new eighth digit 
of the name number was a check digit derived from the other seven digits by a for- 
mula. Using the check digit meant that the National Registry was able to reduce the 
number of errors associated with input and reinput of name numbers. A mistyped 
digit would result in an incorrect checksum, and the computer would let the operator 
know. 

This was considered so useful that a check digit was also added to the end of 
each birth number (the six-plus-two-digit number based on the birthdate). 34 Given 
the name number bcde-fgh or the birth number abcdef-gh, a standard formula gives the 
check digit v: 35 First, find the sum 3a + 2b + 7c + 6d + 5e + 4 f+ 3 g + 2h. Divide this sum 
by 11 and call the remainder r. If r = 0, then v = 0; if r = 1, then the birth number is 
deemed invalid and a new birth number must be selected; in all other cases, v = 11- 
r. Table 1 shows two examples. 


Table 1. Calculating the check digit in the name number and kennitala. 



Name number 

Kennitala 

Full form 

51883586 

1801 702359 

Multipliers 

2765432 

32765432 

Products and their sum 

10 7 48 40 12 15 16 = 148 

3 16 0 6 35 0 6 6 = 72 

Remainder mod 11 

148 = 13*11 + 5, so r = 5 

72 = 6 * 11 + 6, so r = 6 

Check digit 

0 = 11-5 = 6 

u=ll-6 = 5 


31 "Ný samlagsskírteini Sjúkrasamlags Rvíkur," Morgunblaðið, 24 November 1963, p. 2. 

32 A check digit is a way of reducing the frequency of errors in the entry or transmission of a given 
sequence of digits or characters, by adding one element to the sequence whose value (the check- 
sum) is calculated from that of the other elements in the sequence. The checksum can be recalcu- 
lated after a sequence is transmitted, and if the result does not match the value of the check digit, 
it means that there was a transmission error and the transmission must be repeated. 

33 Oddur Benediktsson et al., "Computerisation of the Icelandic state and municipalities from 1964 
to 1985," pp. 45-60 of History ofNordic computing: IFIP WG9.7 first working conference on the history 
ofNordic computing (HiNCl), June 16-18, 2003, Trondheim, Norway, edited by Janis Bubenko, Jr., John 
Impagliazzo, and Ame Solvenberg (New York: Springer, 2005), section 1. 

34 Alpingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964-1965), section A, pp. 953-954. 

35 Skúli Guðmundsson interview, 28 November 2008. 






Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


61 


Skýrr's new computers were used to print the Ibúaskrá Reykjavíknr for the first 
time in early 1965. Images 5 and 6 show that this edition of the Ibúaskrá, which 
reflects the city's population as of 1 December 1964, looks different from previous 
editions. The second-to-last column shows the name number in its new eight-digit 
length (the eighth digit being the check digit), with a hyphen between the fourth and 
fifth digits. The birth number, previously two digits, becomes three digits long with 
the addition of the check digit. Notice the new print face as well. 36 





S Ö 

R L 

A S 

K J O 

L 

A 

O 





5 

O 8 


0 4 0 

O 



1 

H 

E 

L G 

1 

A R 

N A S 

O N 






3 

1 

3 O 

4 

e 9 

1 8 

3 5 

1 

2 

S 

1 

G R 

U N 

Ö 

S S U 

R A 

R 

D O 

T 

T 1 

R 

3 

O 

6 O 

5 

9 8 

O 4 

3 5 

1 

3 

H 

A 

L L 

D O 

R A 

H E 

L G 

A 

D O 

T 

T 1 

R 

1 

2 

5 O 

5 

3 O 

5 5 

3 5 

1 

1 

fc> 

O 

R 

Þ O 

R S 

T E | 

N S 

S 

O N 




3 

1 

e o 

6 

2 5 

4 2 

5 O 

1 

2 

A 

N 

N A 

H 

S 

V E | 

N S 

D 

O T 

T 

1 R 


3 

2 

3 o 

e 

3 1 

4 O 

5 O 

1 

3 

G 

U 

Ð R 

U N 

fc> 

O R S 

D O 

T 

T | 

R 



1 

2 

8 O 

6 

5 1 

3 3 

5 O 

1 

3 

E 

1 

N A 

R 

Þ O 

R Þ 

O R 

S 

S O 

N 



l 

O 

2 O 

6 

5 3 

4 4 

5 O 

1 


Image 5: íbúaskrá Reykjavíkur for 1 December 1963 (page 1208). 


2 

SÖRLASK JQL 40 
HALLDORA HELGADOTTIR 

1 

8680 

250530 

0400 

-552 

43 

1 

3623-4318 

078 

1 

HELGI ARNASON 

3 

130489 

-184 

43 

1 

3951-1495 

078 

2 

SIGRUN ÖSSURARDQTT IR 

3 

060598 

-045 

43 

1 

7739-8279 

078 

1 

ÞOR ÞORSTE I NSSON 

3 

180625 

-429 

00 

1 

9366-0307 

080 

2 

ANNA H SVE INSDQTT IR 

3 

230831 

-408 

00 

1 

0378-8253 

080 

3 

EINAR ÞOR ÞORSSON 

I 

020653 

-442 

00 

1 


080 

4 

GUÐRUN ÞORSDQTTIR 

I 

280651 

-338 

00 

1 

3320-7042 

080 


Image 6: íbúaskrá Reykjavíkur for 1 December 1964 (page 1174), showing the addition ofthe 


check digit and ofthe name numberfor residents over the age ofll. 

6. Maintaining the name number 

After the introduction of the name number, the National Registry had its computers 
print a "name register" (Ic. nafnaskrá ) each year. The name register listed everyone 
with a name number as of 1 December of that year. The register was bound (in seve- 
ral volumes) and kept on hand in the Registry's office. 3/ Because of the design of the 
system, the name register was conveniently in both alphabetical and numerical order. 

A look through the old name registers, still held by the National Registry, helps 
show the structure of the name number system. After the mid-1960s, the eighth digit 
of the name number was a check digit, so only the first seven digits were under the 
designer’s full control. The correspondence required between numerical and alpha- 
betical order extended only to first and father's names (or surnames) - middle names 
were ignored. Each unique pair of first and last names, such as Jón Jónsson, was 

36 íbúaskrá Reykjavíkur 1. desember 1964 (Reykjavík: Hagstofa íslands, 1965), compared with íbúaskrá 
Reykjavíkur 1. desember 1963 (Reykjavík: Hagstofa Islands, 1964). 

37 Hallgrímur Snorrason, "Endurskipulagning Þjóðskrár." 





62 


National identification numbering in lceland 


assigned a certain range of numbers. A considerable amount of free number space 
was left at the end of each range. The amount of free space apparently depended on 
the prevalence of the name at the time, although the author has not found any 
information on the precise method used. 

Within this number range, Jón Jónsson, Jón Gunnar Jónsson, and Jón Þór 
Jónsson could appear in any order (in practice, it appears that they were listed in the 
order of birth, at least originally). It seems that the set of numbers assigned to a given 
combination of first and last names was never consecutive (e.g. 1234-567, 1234-568, 
1234-569, ...) but rather skipped every other number (e.g. 1234-567, 1234-569, 1234- 
571, ...) with the intervening numbers at least initially left unassigned. 

When young Icelanders tumed twelve, they needed to be assigned name num- 
bers for the first time. Notations in the name registers (such as those illustrated in 
Image 7) indicate that at least in the earlier years of the system, a free number was 
found, the assignment was written by hand into the master copy of the name register, 
and then the names were added to the punch-card database once a year. The free 
number, of course, had to conform with the requirement for a correspondence 
between numerical and alphabetical order. 



Image 7: The register ofnames andfirmsfor 1 December 1970. The handwritten additions on 
the left-hand page show the name numbersfor all ofthe Sigurður Sigurðssons in Iceland who 
were about to turn twelve. 


To anyone with experience of numbering systems design, requiring this kind of 
principled relationship between the numerical order of the numbers and the alpha- 
betical order of the names of their possessors is a recipe for disaster. In general, the 
more robust the iconic principle in a numbering system, the more quickly its num- 
bering space will be exhausted. 38 Indeed it took only about fifteen years for the name 


38 Ian Watson, "Cognitive design: creating the sets of categories and labels that structure our shared 
experience" (Ph.D. dissertation, Rutgers University, 2005), section4.4. 





Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


63 


number system to break down, even though it was theoretically able to accommodate 
ten million individuals. 

In retrospect, the National Registry's creation of the name number system - 
which involved a considerable amount of maintenance work and was destined to 
break down very quickly - feels unfortunate, given that it already had a perfectly 
workable system (the birth number) which identified all Icelanders uniquely. On the 
other hand, these days, most of us own computers that can sort the entire National 
Register in a matter of a few seconds. It is easy for us to forget that the technical limi- 
tations of computer processing and output in 1959 really were so narrow that it was 
worth developing and maintaining an entirely new numbering system in order to be 
able to output data in alphabetical order without a complicated sort procedure. 

7. Identity cards: individuals learn their name number 

In 1965, not long after the name 
number came into use, the National 
Registry started issuing identity 
cards (Ic. nafnskírteini ) to all resi- 
dents over the age of twelve. A mix 
of factors spurred the introduction 
of identity cards. The two most 
crucial and clearly stated reasons 
were the desire to make Icelanders 
aware of their name number so that 
they could use it to identify them- 
selves, and the perceived need for 
an identity card which young Ice- 
landers could use to prove their age 
in situations involving alcohol or 
curfews. 39 The cards were issued at 
the age of 12, at the same time as the name number was assigned. 

The proposal to introduce identity cards for all individuals 12 years and older 
in Iceland was put before the Icelandic Parliament on 4 March 1965 and passed with- 
out controversy 40 as law 25/1965 on 21 April. It came into effect on 12 June. On 24 
June Morgunblaðið printed a press release from Hagstofa announcing that the cards, 
numbering about 140,000, were finished and could be picked up. 41 


NAFNSKÍRTEINI 

JÖN ANTON SPEIGHT 

06.80 0000 


Fæðingarnúmer 

27.02.45-7571 


NÖKKVAV0GUE 52 


Gefið úf af Hagsfofu ísfands 
fyrir hðnd Þjóðskrárinnar 



Nafnnúmer 

5188-3586 




99 


Ljósmynd 35x45 mm 

Við notkun nafnskfrtelnls ( 
sambandi við opinber fyrir- 
mæli um, að tiltekinn aldur 
sé skilyrði fyrir viðskiptum 
eða fyrir komu eða dvöl 6 
stað, er skfrteinið þvf aðeins 
sönnunargagn um aldur, að 
á þvf sé mynd skfrteinis- 
hafa, með embættisstimpli 
lögreglustjóra. 


Official Identify Card, Issued by the National Registry of lceland. 

Image 8: Identity cardfor Jón Anton Speight. The 
card, which datesfrom 1980, lists both his name 
number and birth number. 


39 Alþingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964-1965), section A, pp. 954; "Nafnskírteini fyrir einstaklinga 
12 ára og eldri," Morgunblaðið, 5 March 1965, p. 8; "Nafnskírteini afhent þeim sem vilja í næstu 
viku," Morgunblaðið, 24 júní 1965, pp. 2-3. 

40 See the discussion of the bill in Alþingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964-1965), section B, pp. 771-778. 

41 "Nafnskírteini afhent þeim sem vilja í næstu viku," Morgunblaðið, 24 June 1965, pp. 2-3. 




64 


National identification numbering in lceland 


As well as including the name number, the identity cards were to list the hol- 
der's birth date, 42 and by 1980 when the card in Image 8 was generated the whole 
birth number was included. Young people especially were encouraged (but not re- 
quired) to bring a photograph which could be affixed to the card. No one was re- 
quired, either, to carry the card with them at all times. There were, however, benefits 
to having a photograph and carrying the card in particular circumstances: principally 
the ability to prove one's age, for example when buying alcohol. 43 The law on identi- 
fication cards also allowed public institutions who used the name number in their 
own databases to require that the identity card be presented in all dealings with 
them. 44 For example, the identity card was required when picking up social security 
payments at the office of the State Social Security Institute (Ic. Tryggingastofnun 
ríkisins). ÍD 

The identity card was the final step in the transformation of personal number- 
ing in Iceland from something that happened behind the closed doors of a govern- 
ment institution to something that had coordinative value for the entire society. By 
issuing cards to everyone, adorned with a number that they were supposed to re- 
member or at least present in various contexts, and by encouraging databases main- 
tained by public and private institutions to use that number as a key, the idea of a 
new type of identifier - a new kind of name for Icelanders, really - was institutional- 
ized throughout society and not just as a limited technical tool. The identity card 
gave the name number semantic and coordinative force. It changed it from an ob- 
scure database key into an identification system that was a social convention and a 
social fact. And this was done deliberately - it was explicitly recognized and planned 
by the authors of the law on identity cards and described in the supporting docu- 
ments attached to the proposed law: 

It is not possible to speak of making complete use of the name number or any other 
comparable identification number, unless every individual knows their number and can 
prove what it is whenever necessary. This can only come about if every person receives 
an identity card showing the cardholder's name number [...] 46 

They went on to correctly predict the use of the name number in payroll and 
taxation matters, as a customer ID number for companies and institutions, in the 
payment of social benefits, as a database key by which the National Registry could 


42 Alþingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964-1965), section A, p. 950. 

43 Alþingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964-1965), section A, p. 957. 

44 Alþingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964-1965), section A, p. 951; "Nafnskírteini afhent þeim sem 
vilja í næstu viku," Morgunblaðið, 24 June 1965, pp. 2-3. 

45 "Nafnskírteini og fjölskyldubætur," Morgunblaðið, 26 February 1966, p. 4. 

46 Alþingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964-1965), section A, p. 954. "Hins vegar getur ekki orðið um að 
ræða fulla hagnýtingu nafnnúmers eða annars hliðstæðs auðkennisnúmers, nema hver einstak- 
lingur þekki sitt númer og geti hvenær sem þörf gerist sannað fyrir öðrum, hvert það sé. Svo getur 
því aðeins orðið, að gefið sé út nafnskírteini til hvers og eins, þar sem tilgreint er nafnnúmer 
skírteinishafa [...]" 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


65 


offer service to associations to update address data for their members, and in keeping 
criminal records. 47 

8. The name number takes hold 

Over the next ten to fifteen years, newspaper sources show the use of the name 
number penetrating into every aspect of daily life in Iceland. Using the name number 
to identify people seems to have caused no controversy at the time, and its accep- 
tance laid the groundwork for the equally widespread use of the kennitala after it 
succeeded the name number in the late 1980s. 

The examples in Table 2 were found using the every-word indices to the Ice- 
landic newspapers Morgunblaðið and Dagur. They do not necessarily represent the 
first time the name number was requested in a particular context, just the earliest 
mention that tumed up in the search. 


Table 2. Progressive use ofthe name number in everyday life. 


Year 

Type of use 

Source 

1967 

name number required by one of Iceland's banks as an 
identifier for the parties to loans 

Morgunblaðið, 4.2.1967, p. 
27 

1970 

name number used in library circulation records 

Dagur, 16.9.1970, p. 5 

1972 

an example of what ultimately became a common 
practice in Iceland of signing letters to the editor with 
one's name number 

Morgunblaðið, 30.3.1972, p. 
28 

1972 

name number requested on a form for subscribing to 
book series 

Morgunblaðið, 5.4.1972, p. 
20 

1972 

name number required when registering at the 
University of Iceland 

Morgunblaðið, 28.6.1972, p. 
29 

1975 

name number used for registering at secondary school 

Dagur, 29.8.1975, p. 3 

1975 

name number required when purchasing an insurance 
policy 

Dagur, 3.12.1975, p. 1 

1976 

name number used when registering older children in 
sports clubs 

Dagur, 3.11.1976, p. 7 

1977 

name number required when paying municipal fees in 
Akureyri starting on 1 January 1978 

Dagur, 23.12.1976, p. 5 

1978 

name number used in workplace time clocks at 
Útgerðarfélag Akureyringa 

Dagur, 20.10.1978, p. 1 

1978 

increased and coordinated use of name number in the 
banking system 

Dagur, 7.11.1978, p. 3 


47 Alþingistíðindi, 85. löggjafarþing (1964-1965), section A, pp. 954-956. 






66 


National identification numbering in lceland 


These newspaper citations give no evidence of any particular controversy in 
introducing the name number into these varied spheres of record-keeping. They only 
show that in some cases it took a small amount of effort - namely a formal announce- 
ment - to get people used to the idea of using their name number in a given context. 

While the name number spread, Iceland's identity cards did not catch on. Al- 
though they are still issued (now at the age of 14 and with the kennitala on them 
instead of the name number; see Image 9), they are not a part of everyday Icelandic 
life. No one carries them or expects others to. People use driver's licenses or credit 
and debit cards (which carry the cardholder's kennitala and photo) if they need to 
prove their identity. At least in practice, one can say that Iceland is currently a 
country which does not have a national identity card. 

Parallel with the name num- 
ber, Iceland's corporate register (Ic. 
fyrirtækjaskrá) was created in 1969. 

Just as each person had a name 
number, each company was given 
one as well. Indeed, the corporation 
numbers were pulled from the 
same number space as the name 
numbers, using the same alphabet- 
ic principles. It was thus not possi- 
ble to tell from a given eight-digit 
number whether the holder was a 
private individual or a corporation. 

The corporate register was origi- 
nally maintained by Hagstofa, but 
was later transferred to the state tax 
authorities (Ic. R íkisskatts tjóri). 48 

9. The kennitala replaces the name number 

The biggest problem with the name number system was that it exhausted the 
available number space very quickly. 49 In a speech and a newspaper interview in 
1985/° the newly appointed director of Hagstofa, Hallgrímur Snorrason, explained 
that all the problems boiled down to one thing: the requirement that there be a rela- 

48 Jón Þór Þórhallsson and Jón Zóphoníasson, "Tölvuvinnsla Hagstofunnar," pp. 247-257 of Sigurður 
Snævarr, ed., Klemensarbók: afmælisrit Klemensar Tryggvasonar (Reykjavík: Félag viðskiptafræðinga 
og hagfræðinga, 1985), pp. 250-251; Guðni Baldursson interview, 7 November 2007; Hallgrímur 
Snorrason interview, 29 October 2009. 

49 On exhaustion, see Ian Watson, "Cognitive design: creating the sets of categories and labels that 
structure our shared experience" (Ph.D. dissertation, Rutgers University, 2005), section 4.4. 

50 Guðrún Guðlaugsdóttir, "Þjóðskráin er undirstaða stjórnsýslu í landinu," Morgunblaðið, 21 April 
1985, pp. B18-19; Hallgrímur Snorrason, "Endurskipulagning Þjóðskrár." 


N AFNSKIRTEINI 

Skúli Guðmundsson 


Kennitala 

200353-2699 


Brekkusel 5 
109 Reykjavík 

Rf.IS 02.93 0000 

Gefið út af Hagstofu íslandsl 
fyrir hönd Þjóðskrárinnar 
e.u. f 

Official Identity Card, issued by thé,National R^gistry of Iceland 




Image 9: Name cardfor Skúli Guðmundsson, 
current head ofthe National Registry. This card, 
issued in 1993, shows the kennitala rather than the 
name number. 




Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


67 


tionship between the numerical order of peoples' name numbers and the alphabetical 
order of their names, something which the author has elsewhere called a "map- 
ping." 51 Numbers had to be chosen so that numerically based sorting would also 
generate an alphabetically sorted list. 

By the 1980s, it had sometimes become impossible to find unused numbers 
which fulfilled this condition. Apparently, part of the problem was that the allotment 
of numbers and free space in the original system had been based on a statistical ana- 
lysis of the popularity of given names in Iceland. Since naming fashions change, this 
allotment no longer fit the current distribution. Hallgrímur Snorrason mentioned 
"Linda" as an example of a name which was not popular in the 1950s but became 
common during the 1970s and 1980s. Hagstofa had started to have to reuse the num- 
bers of people who had died, which was not an ideal situation, and the situation in 
the corporate register was even worse. 52 

Two other problems with the name number system also involved inefficiencies 
stemming from the mapping requirement. First, whenever anyone had their name 
legally changed, this required changing their name number as well. Second, newborn 
children, who in Iceland (as explained above) traditionally do not receive a name for 
some days or weeks, could not be assigned a name number until they had a name to 
base it on. Icelanci's health care system dealt with babies' lack of a name number by 
using the birth number instead, which meant, as Hallgrímur explained at the time, 
that the country was in effect using a double numbering system. 53 Yet the limitations 
on computing power which had led to the creation of the name number were a thing 
of the past. 

Interviewed in 2008, Hallgrímur mentioned two other reasons why the system 
had to be changed. ’ 4 One was that the practice of reusing the name numbers of de- 
ceased individuals had led to several unfortunate incidents in which a number’s new 
and old owners were mixed up. Hallgrímur showed the author a letter that he wrote 
in 1986 to a teenager whose name number needed to be changed. In the letter, he ex- 
plained that "another person, who died a few years ago, had this number before you. 
This person’s estate has still not been settled and so the number is still being used in 
connection with its former owner." 55 

The other reason was that people had discovered that one could cheat the sys- 
tem in order to rid oneself of personal debt. By changing one's name - a perfectly 
legal procedure - one received a new name number, and if one then applied for new 

51 Ian Watson, "Cognitive design," section 4. 

52 Hallgrímur Snorrason interview, 5 February 2008. 

53 Guðrún Guðlaugsdóttir, "Þjóðskráin er undirstaða stjórnsýslu í landinu," Morgunblaðið, 21 April 
1985, pp. B18-19; Hallgrímur Snorrason, "Endurskipulagning Þjóðskrár." 

54 Hallgrímur Snorrason interview, 5 February 2008. 

55 "á undan þér atti þetta númer annað maður, sem dó fyrir nokkrum árum. Dánarbú þessa manns 
hefur ekki verið gert upp enn og því er númerið enn í notkun í tengslum við fyrri eigenda." Letter 
dated 15 January 1986. Courtesy of Hallgrímur Snorrason. 



68 


National identification numbering in lceland 


loans from a bank, one's previous loans (linked to the old name number) were not 
easily traceable. 

In spring 1985, Hallgrímur told the Icelandic media that the National Registry 
was still considering two possible solutions. A "frozen" name number system would 
remove the requirement for a mapping between numerical and alphabetical order 
but would allow people to keep current numbers. A birthdate-based system, using 
the birth number that the National Registry had assigned since its beginnings, would 
be superior in design terms, but everyone would have to get used to using a different 
number and computers would have to be reprogrammed on a grand scale. 56 

By October 1985, the National Registry had decided to use the birthdate-based 
system. Hallgrímur explained that two major factors in the decision were that the 
birth number was already in existence, and that birthdate-based systems had been in 
use in the other Nordic countries for many years without controversy. 57 The birth 
number was, of course, already in use in the Icelandic health care sector, where the 
new system represented more continuity than change. 58 

At that point, the birth number consisted of a six-digit birthdate, two digits to 
distinguish among people bom that day, and a check digit. Still unresolved was whe- 
ther the first two digits of the birth year (millenium and century) would somehow be 
indicated in the number. Hallgrímur himself said he had been in favor of including 
all four digits of the year in the new number (thus replacing, for example, 501231-987 
with 19501231-987). The problem with that was that the lengthened birth number's 
checksum would not match the current check digit. The solution ultimately chosen 
was to add one digit, representing the century, but to put it at the very end of the 
number (i.e., 501231-9879), thus underscoring that it was not included it in the check- 
sum calculations. This allowed the National Registry to avoid having to change any 
of the existing digits in the system. 59 

The change caused concern, particularly among people in the computer field, 
that the reprogramming and administrative work involved would be extremely cost- 
ly. At a meeting in Reykjavík on 13 May 1986, two associations, the Icelandic Society 
for Information Processing (Ic. Skýrslutæknifélag Islands ) and the Icelandic Chamber of 
Commerce (Ic. Verslunarráðið), passed a resolution asking Hagstofa to reconsider its 
decision. Ragnar Pálsson said that the change would cost the then-powerful Federa- 
tion of Icelandic Cooperative Societies (Ic. Samband íslenskra samvinnufélaga, or SÍS) 
two man-years. Some predicted that the total cost of change would be 100 to 200 
million crowns. 60 

56 Guðrún Guðlaugsdóttir, "Þjóðskráin er undirstaða stjórnsýslu í landinu," Morgunblaðið, 21 April 
1985, pp. B18-19. 

57 Hallgrímur Snorrason interview, 5 February 2008. 

58 See "Kennitölur verða á skattframtölunum," Morgunblaðið, 18 December 1986, p. 49. 

59 Hallgrímur Snorrason, "Endurskipulagning Þjóðskrár." 

60 "Hagstofan taki afnám nafnnúmera til endurskoðunar," Morgunblaðið, 15 May 1986, p. 2; see also a 
letter to the editor whose author is identified only by the name number 1111-2226, "Spörum nafn- 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


69 


Another criticism, voiced at the May 1986 meeting by University of Iceland 
computer science professor Oddur Benediktsson, was that the new number con- 
tained information that was too personal, namely the birthdate. 61 This issue would 
resurface again in 2004 (see section 14). 

Hallgrímur Snorrason responded to the criticisms at the May 1986 meeting by 
saying that although the resolution criticizing the kennitala would be discussed at 
Hagstofa, he did not consider that anything new had come forward at the meeting 
which would undermine the rationale for the change. 62 

One of the last details to be taken care of was a name for the "new" number. 

The existing name, the birth number (Ic. fæðingarnúmer) was considered unattractive. 
In December 1986, Morgunblaðið published a press release from Hagstofa explaining 
that the new identification number would be called the kennitala, a name chosen over 
other possibilities such as auðkennisnúmer, persónunúmer, eigintala, einkatala, manntala, 
sértala, mark, tölnafn and tölunafn. 

The same press release explained that the year 1987 would be an adjustment 
period, with both the name number and the kennitala in somewhat overlapping use. 

Starting on 1 January 1988, only the kennitala 
would be used. 63 

Public education during 1987 was an 
important part of getting people to change 
from the name number to the kennitala. In 
early February, Hagstofa paid for a two-color 
announcement in Morgunblaðið (Image 10) re- 
minding people of the changeover. 64 If people 
did not already know their kennitala, they 
would find it preprinted on their tax returns. 
On 12 December 1987, the state tax authorities 
took out a notice in Morgunblaðið reminding 
employers that all withholding slips sent in to 
them in January 1988, for salaries paid during 
the year 1987, needed to list the kennitala, not 

númeramilljónir," DV, 23 May 1986, p. 11. 

61 "Hagstofan taki afnám nafnnúmera til endurskoðunar," Morgunblaðið, 15 May 1986, p. 2; see also 
Kristján Ingvarsson, "Kennitala í stað nafrtnúmers: hagræðing eða persónunjósnir?" DV, 24 April 
1987, p.13. 

62 "Hagstofan taki afnám nafnnúmera til endurskoðunar," Morgunblaðið, 15 May 1986, p. 2. The 
author's experience is that the deep entrenchment of numbering systems in society always makes 
it difficult to change them by fiat, regardless of technical concems. Resistance to change in a wide- 
spread convention is typical, and often involves a mixture of rational arguments and instinctive 
opposition. See Ian Watson, "Cognitive design: creating the sets of categories and labels that struc- 
ture our shared experience" (Ph.D. dissertation, Rutgers University, 2005), section 6.5. 

63 "Kennitölur verða á skattframtölunum," Morgunblaðið, 18 December 1986, p. 49. 

64 See for example Morgunblaðið, 10 February 1987, p. 28. 


Nafnjvdmer 

81*6-4403 


Kennitala 

170253-2649 


Kennitala 

í stað nafnnúmers 

Kcnnitala er 10 stafir, 6 fyrstu tákna fæðingardag, mánuð ogár, 4 
síðustu eru fæðingamúmerog-öld. 

Kennitala kemur fram á 
skattframtölum 
nafnskírteinum 
sjúkrasamlagsskírteinum 
bankakortum 

Vinsamlegast athugið, að skattframtöl þessa árs og skattlagning fer 
fram á kennitölum. Hafið því kennitöluna á reiðum höndum. 

Hagstofan 


Image 10: Newspaper advertisement 
about the kennitala. 




70 


National identification numbering in lceland 


the name number. 65 On 20 December 1987 the Ministry of Finance had a notice 
printed in Morgunblaðið reminding people that in the new year, anyone paid by the 
state treasury would have to be identified by kennitala, not name number. 66 

One of the difficulties encountered during the switch was the problem of un- 
official or "arti ficial" name numbers (Ic. gervinafnnúmer). The issue (which has not 
gone away 6/ and which the author knows well from administering shident exchange 
programs in Iceland) is that when a social transaction requires that one of the par- 
ticipants be identified by number, it can become difficult to process transactions 
involving people who, for the perfectly innocent reason that they are not Icelandic, 
do not have an Icelandic identification number. It is, however, possible to fool the 
system (particularly computer systems) and process the transaction by giving those 
participants a number which has the same form as the identification number but 
which does not have any "official status," or in other words, is not listed in the 
official database of identification numbers. 

According to Hallgrímur Snorrason, this practice had become recognized 
enough that certain Icelandic institutions, such as the state tax and customs author- 
ities, had been allotted sections of the name number space to use for unofficial iden- 
tification numbers (these began with sequences such as 97 and 99). Other institutions, 
though lacking official authorization to create artificial numbers, had nonetheless 
created them to a considerable degree. Although this practice was well known before 
the change from name number to kennitala, it turned out to be a much bigger prob- 
lem than had been expected. For example, the govemment employee pension data- 
base listed several hundred contributors who were identified by unofficial name 
numbers. Often these were foreigners who had come to Iceland, begun work, and 
made contributions without receiving a proper name number. Such cases required 
much research and housecleaning work by the institutions involved. 68 

At the same time as the changeover from the name number to the kennitala, 
Icelandic corporations also received new identification numbers. These numbers 
have the same form as the kennitala, but are based on the founding date of the com- 
pany instead of the birthdate. The day is increased by 40, though, which makes it 
possible to tell a corporate kennitala from an individual kennitala at a glance. 

10. The kennitala in the Internet age 

The kennitala quickly took over the social role of the name number, and the 
name number was slowly forgotten. But as consciousness of data protection and 
privacy issues grew in Iceland, the kennitala became more controversial. This con- 
troversy peaked in the first few years of the 21st century. 

65 Morgunblaðið, 12 December 1987, p. 65. 

66 Morgunblaðið, 20 December 1987, p. C41. 

67 See, for example, "Flest barnanna komin í skóla á Isafirði," Morgunblaðið, 9 July 2006. 

68 Hallgrímur Snorrason interview, 5 February 2008. 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


71 


In 1981, Iceland passed its first law on data protection (law 63/1981). Updated 
versions of the law were passed in 1985 (39/1985) and in 1989 (121/1989). 69 During the 
1980s, both paper and computer databases were expensive to run and maintain and 
were held mostly by large institutions and corporations. Accordingly, these three 
laws concerned themselves primarily with regulating the use of databases in contexts 
where there was a public interest in limiting large organizations' access to personal 
information. These contexts included the medical, insurance, financial, and direct 
marketing sectors. One major thrust of the laws was to stop anyone from combining 
databases from different sectors or institutions to create larger databases with a wide 
range of information about any given person. A three-person Computer Committee 
(Ic. Tölvunefnd ) was created to oversee the application of the law. The Computer 
Committee's approval was needed for various operations involving databases 
containing personal information. 70 

However, these laws did not regulate use of the name number or kennitala. The 
viewpoint expressed in these laws is that the name number and the kennitala are 
identifiers, like names, rather than personal information, like someone's height or 
fingerprint. One section (article 6 in the 1989 version) defined the name number and 
the kennitala as belonging, along with a person's name and address, to a class of 
basic public information about people which is outside the realm of sensitive 
"personal information." 

The opening article of each of these laws specifically recognized that the name 
number, the kennitala, a person's actual names, and other "index numbers" have an 
onomastic and referential function: they are ways of referring to and labeling people. 
For instance, article 1 of the 1989 law stated that: 

The provisions of this law relate to information about the private affairs of particular in- 
dividuals, who, if they are not actually named, are identified by name number, kennitala, 
or any other index number, the holder of which can be traced with or without a key. 71 

11. The 2000 law: a change in tone 

In the 1980s most computers stood alone without any linkages to others, but by 
the end of the century, most Europeans had a computer and most were connected to 
the Internet. Computer-related privacy issues became more and more important. The 
critical voices of people who saw dangers in the use of national identification num- 
bers became louder. 


69 These laws and others cited in this article are available on the Alþingi web site (althingi.is). 

70 On this period, see also Oddur Benediktsson, "Skýrslutæknifélag Islands 25 ára," Morgunblaðið, 6 
April 1993, p. 55. 

71 "Akvæði laganna eiga við um upplýsingar um einkamálefni er varða tiltekinn aðila, þótt hann sé 
ekki nafngreindur, ef hann er sérgreindur með nafnnúmeri, kennitölu eða öðru skráningar- 
auðkenni sem unnt er að persónugreina með eða án greiningarlykils." 



72 


National identification numbering in lceland 


The most common line of criticism drew attention to the numbers as one of the 
tools by which larger and more dangerous databases can be assembled out of smaller 
ones. The argument here is that precisely because the kennitala (or its equivalent in 
other countries) is a standard, publicly available identifier that can be used by any 
database, it is actually too powerful a tool. Specifically, by having a standardized key 
like the kennitala for databases focused on people, it becomes a very easy program- 
ming task to combine multiple databases. Govemments and corporations can then 
assemble undesirably thorough amounts of information on people, including sensi- 
tive data on their health or shopping habits. This information can be used for socially 
malignant purposes, such as covert surveillance, racial discrimination, discriminatory 
pricing, or security measures based on behavioral profiling. Public policy should, 
therefore, work to limit the ability to create such databases. According to this line of 
thinking, the social imperative is not to make personal identification easy and open, 
but rather to scramble and defeat (or at least hinder) any expanded capability to link 
standardized identifiers with data about people. One way to do this is simply to limit 
use of a standardized identifier, even though it is the information contained in 
databases, not the identifier per se, that is a threat. 72 

These issues came home to many Icelanders as the country was consumed by 
an acrid debate about a private company called Decode Genetics. The question was 
whether Decode should be given access to Icelanders' health records and DNA pro- 
files in order to carry out research on the links between genetics and disease. In this 
debate, an important issue was, if access were allowed, who would have access to 
individuals' identities. 73 

Meanwhile, a 1995 European directive required that EU and EFTA member 
states pass laws about the use of personal identification numbers/ 4 The next revision 

72 Scholars who have expressed this kind of concem about databases include Oscar H. Gandy, The 
panoptic sort: a political economy ofpersonal information (Boulder: Westview, 1993); David Lyon, ed., 
Surveillance as social sorting: privacy, risk, and automated discrimination (London: Routledge, 2003); 
Ross Anderson et al., Database state (Water End, York: Joseph Rowntree Reform Tmst, 2009). The 
link between databases and identifiers is made explicit in Roger Clarke, "Human identification in 
information systems: management challenges and public policy issues," Information Technology & 
People 7, 4 (December 1994): 6-37 (available at http://www.rogerclarke.com/DV/HumanID.html). 

73 Much has been written about this controversy. For a brief and easily accessible journalistic intro- 
duction to the debate as it stood at the time of the 2000 data protection law, see Sarah Lyall, "A 
country unveils its gene pool and debate flares," New York Tirnes, 16 February 1999. A scholarly, 
but highly partisan treatment is Michael Fortun, Promising genomics: Iceland and deCODE Genetics 
in a world of speculation (Berkeley: University of California Press, 2008). A shorter treatment is in 
Sigurður Gylfi Magnússon, Wasteland with words: a social history oflceland (London: Reaktion 
Books, 2010), pp. 250-253. 

74 European Union, "Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 Octo- 
ber 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the 
free movement of such data," Article 8, section 7 (available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:EN:HTML); see also "Um 10. gr." in Alþingi, 125. lög- 
gjafarþing 1999-2000, þingskjal 399 (available at http://www.althingi.is/altext/125/s/0399.html). 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


73 


of Iceland's data protection laws, passed in May 2000 as law 77/2000, thus made 
much more specific reference to the kennitala, and it took some of the critical voices 
into consideration. 

The 2000 law included an entire, if rather short, article devoted to the kennitala 
and setting out a completely new policy direction. The article states: 

Artide 10. Use of the kennitala. 

The use of the kennitala is permitted if such use has an objective purpose and is 

necessary to ensure certain personal identification. The Icelandic Data Protection 

Authority may forbid or require the use of the kennitala. 75 

There were two new features in this law. First, the law no longer referred to or 
categorized the kennitala as an innocuous name-like identifier. The 1980s laws had 
expressed the idea that the kennitala doesn't contain any personal information, is just 
a name, and is thus outside the sphere of sensitivity. The 2000 law regards the kenni- 
tala as sensitive enough to regulate, most likely because of its potential use in linking 
databases, and perhaps also on the grounds that it contains personal information (its 
holder's birthdate). 

Secondly, the law instituted a mechanism for regulating and limiting the use of 
the kennitala, which presumes that there are circumstances in which it should not be 
used. Crucially, the law left considerable room for interpretation in deciding what 
these limits should be. The power to interpret article 10 and to restrict or require use 
of the kennitala was placed in the hands of a new Icelandic Data Protection Authority 
(Ic. Persónuvernd), which was the successor to the Computer Committee established 
by the laws of the 1980s. 

The law essentially gave the Data Protection Authority the role of asking and 
answering the question of whether the use of the kennitala is really objectively neces- 
sary in various contexts - in other words, whether it is objectively necessary to iden- 
tify someone uniquely by kennitala when they are purchasing a pizza, or exchanging 
foreign currency, or visiting the doctor. 

On 1 June 2000, shortly after the passage of the law, Morgunblaðið published an 
article based on an interview with Sigrún Jóhannesdóttir, head of the Computer 
Committee and soon to become the first head of the Data Protection Authority. 

Sigrún called the kennitala "overused" and said that in some cases its inclusion in 
databases was an "obvious threat" to privacy. The article said that after the new law 
on data protection took effect at the end of the year, the overuse of the kennitala 
would end. 76 


75 "10. gr. Notkun kennitölu. 

"Notkun kennitölu er heimil eigi hún sér málefnalegan tilgang og sé nauðsynleg til að tryggja 
örugga persónugreiningu. Persónuvernd getur bannað eða fyrirskipað notkun kennitölu." 

76 "Lög um persónuvemd draga úr ofnotkun kennitölu," Morgunblaðið, 1 June 2000 (available at 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=538647). 



74 


National identification numbering in lceland 


In restraining the use of the kennitala, and also in removing the reference to the 
similarity between the kennitala and personal names, the 2000 law shows a consider- 
able degree of suspicion towards the kennitala and sympathy for the lines of criticism 
summarized above. But rather than marking a new period and a new resolution, the 
law was the beginning of a period of heated debate, which ultimately saw only minor 
change in the use of the kennitala. 

12. Increasing public debate on the kennitala 

During the years after the law's passage, a clear difference of opinion emerged 
in public statements about the kennitala. The Data Protection Authority and its direc- 
tor Sigrún Jóhannesdóttir spoke out repeatedly against the kennitala, calling it dan- 
gerous and overused. Hagstofa and its director, Hallgrímur Snorrason, emphasized 
the practical value of the kennitala and doubted that it was really as dangerous as 
some claimed. The result of this polite difference of opinion was a compromise in 
which use of the kennitala and access to it was somewhat restricted, but the system 
in its basic form remained unchanged. 

One could call these two perspectives the "protectionist" perspective and the 
"pragmatist" perspective, respectively. The pragmatist perspective is interests-based 
and favorable towards the kennitala, seeing it as practical and useful. The protection- 
ist perspective is more rights-based and would like to limit use of the kennitala, see- 
ing it as a threat to privacy. Those expressing the pragmatist perspective in Iceland 
have tended to be actually involved with the bureaucratic oversight of the kennitala 
system, whereas those expressing the protectionist perspective have tended to be 
interested in privacy and data protection issues. 

One of the first exchanges in this debate came at a meeting at Hótel Loftleiðir in 
Reykjavík on 19 October 2000, after the passage of the 2000 law but before it took 
effect. Presenters put forth the full range of views. Many criticized the kennitala as 
overused. A representative of Mannvernd, a group initially founded to oppose the 
unrestricted use of Icelanders' medical records in genetic research, said that "Many 
profit from the use of the kennitala, but never the people who themselves are num- 
bered. The kennitala is, for individuals, actually unnecessary." 77 In response, Hall- 
grímur Snorrason called the idea that individuals did not need a kennitala "absurd" 
(út í hött ) and said that the kennitala was not only used to record peoples' debts but 
also their assets. 78 In saying this, Hallgrímur was using arguments similar to those 
put forth by scholars who see civil registration as a process which advances human 
rights. 79 

77 "Margir hefðu hag af notkun hennar en eiginlega allir aðrir en þeir sem bæru hana. Hún væri í 
raun óþörf fyrir einstaklinginn." 

78 "Hagstofustjóri telur kennitöluna ofnotaða," Morgunblaðið, 20 October 2000 (available at 

http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html7grein_icH565958). 

79 See Simon Szreter, "The right of registration: development, identity registration, and social secu- 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


75 


The debate reached its peak in 2004. Early in January, Morgunblaðið published 
an article based on an interview with Sigrún Jóhannesdóttir. In the interview, she said 
that the "widespread usage of the kennitala in Iceland has been a matter of concern 
for a long time." 80 She explained the problem: using the kennitala as a key allows one 
to combine multiple databases, for example from the educational, insurance, and 
health systems. This, in turn, allows the creation of personal profiles (by marketers, 
for example), and these profiles are a threat to privacy. Using regular names as a key 
would make it much more difficult to combine databases. Sigrún also appeared to 
express concern that people in Iceland were not able to remove their name and 
address from the web-accessible version of the National Register. 81 

Three days later, another article appeared in Morgunblaðið, based on an inter- 
view with Hallgrímur Snorrason. This article was effectively a reply to Sigrún Jó- 
hannesdóttir's comments. Hallgrímur said that the current numbering system was 
extremely practical and efficient, that having a single uniform system increased the 
security of all kinds of transactions, and that he had not seen any reports of consider- 
able misuse. The danger of combining databases had been much discussed, but had 
not turned out to be so great after all, and no cases of misuse had come to light. He 
did concede that in daily life, such as consumer transactions, the kennitala system 
might be getting used more than absolutely necessary. But his basic view was that 
Iceland should stick with the kennitala system because it works well. 82 

13. Restrictions on Internet access to the National Register 

From the beginning of the National Register, basic data on people in Iceland 
had always been made public. Casual access was possible since the published regis- 
ters, at least for Reykjavík, were available at public libraries. Those who wanted more 
robust access, such as schools, businesses, and organizations, could purchase it, 
either by buying the registers in book form or later by purchasing access to computer 
files. The state company called Skýrr, which ran the National Registry's computer 
equipment, was for many years was the monopoly provider of access to computer- 
ized National Registry data. 

Personal banking moved more and more onto computers in the 1990s and the 
early 2000s. To transfer money to another account in Iceland, a bank customer needs 
to know not just the account number but also the kennitala of the recipient. When the 
author first moved to Iceland in 2001, bank web sites allowed anyone to search the 


rity - a historical perspective," World Development 35 (2007): 67-86; Philip W. Setel et al., "A scandal 
of invisibility: making everyone count by counting everyone," The Lancet 370 (2007): 1569-1577. 

80 "[...] hin mikla kennitölunotkun á Islandi hafa verið áhyggjuefni í langan tíma." 

81 "Persónuvernd berst aukinn fjöldi kvartana," Morgunblaðið, 4 January 2004 (available at 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=773076). 

82 "Ekki hefur orðið vart misnotkunar hér," Morgunblaðið, 7 January 2004 (available at 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=773561). 



76 


National identification numbering in lceland 


National Register to look up the kennitala for any given person. This search engine 
was quite robust, with the ability to show the kennitala of a given person's spouse 
and of all the people living at a given address, and the search engine was accessible 
without login. Of course, these capabilities had long been available in the printed 
Ibúaskrár, although not in a form subject to as quick and easy access. 

On 16 January 2004 the Data Protection Authority sent a letter to Hagstofa in 
which it criticized the degree of public accessibility of the National Register. 83 In 
response, Hagstofa decided that the register would no longer be available openly on 
the Internet, but only behind the logon barriers of institutions such as banks, and that 
its search capacity would be reduced. The changes went into effect at the beginning 
of May 2004. 84 Since then, given a name, the publicly accessible search engines have 
returned the corresponding kennitala; given a kennitala, they have returned the 
corresponding name; and the person's registered street address is always included as 
well. It is no longer possible to see information on spouses or to search by address. 
However, general access to the conversion tables between name and kennitala has 
been preserved, along with the ability to find the address of any Icelander with a 
known name or kennitala who is registered at a domestic residence. 

It is still possible to purchase full access to the National Register. Since Skýrr's 
privatization in 1996, competition in selling access has been permittedÁ As of 2008, 
four different companies were active in the market (Skýrr hf., Ferli ehf., Lánstraust 
hf., and Landsteinar-Strengur hf.). 86 

14. A parliamentary bill proposes to eliminate the birthdate from the 
kennitala 

In March 2004 and again in October 2004, Sigurjón Þórðarson, member of Par- 
liament from the small Liberal Party, put forward a proposal to eliminate or reduce 
the use of the birthdate in the kennitala. The proposal stated that "The kennitala 
system has worked well, except for the fact that our identification numbers contain 
personal information," 87 specifically, birthdates. The proposal suggested that people 


83 I have not been able to obtain a copy of this letter, but it is discussed in Persónuvemd's comments 
to Alþingi, Alþingi erindi 131/170, 22 November 2004 (available at http://www.althingi.is/pdf/ 
umsogn.php4?lthing=131&malnr=14&dbnr=170&nefnd=a). 

84 "Netaðgangur að þjóðskrá takmarkaður," Morgunblaðið, 11 March 2004 (available at 
http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1075485); "Sátt verður að ríkja um notkun þjóðskrárinnar," 
Morgunblaðið, 27 April 2004 (available at http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html? 
grein_id=794652). As of 2008, a summary of policy regarding the National Register was on the 
website of the National Registry at http://www.thjodskra.is/adgangur-ad-thjodskra. 

85 "Saga Skýrr í hnotskurn," accessed October 2007 at http://www.skyrr.is/um-skyrr/sagan. 

86 "Aðgangur að þjóðskrá," accessed November 2008 at http://www.thjodskra.is/adgangur-ad- 
thjodskra. 

"Kennitölukerfið hefur reynst vel, að öðm leyti en því að í kennitölum okkar felast persónu- 
upplýsingar." 


87 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


77 


should have the right to choose whether to grant access to their birthdate or not. As a 
supporting argument, it used the not fully accurate "fact" that national identification 
numbers in the United States do not contain any personal information. 88 

This proposal questioned one of the unstated assumptions of the 1980s data 
protection laws: that a person's kennitala, and their birthdate as well, is a kind of 
basic, public fact about that person that includes no "personal information." It re- 
cognized some peoples' feeling that the birthdate is in fact in the "sensitive realm," 
and thus that the kennitala in its current form effectively was too. This criticism 
echoed Oddur Benediktsson's concerns about the introduction of the kennitala in 
1986 (see section 9). Sigurjón's proposal recommended a change to the form of the 
kennitala to remove this sensitive information from it, but otherwise basically 
supported keeping the social role of the kennitala system unchanged. 

In response to Sigurjón's second (October 2004) proposal, both Hagstofa and the 
Data Protection Authority submitted their opinions to Parliament. Although sub- 
mitted in response to the proposed legislation, they were in fact much more wide- 
ranging commentaries on the kennitala generally. Typically, Hagstofa's proposal was 
pragmatic in character, while the Data Protection Authority's was protectionistic. 

The Data Protection Authority's letter, dated 22 November 2004, supported the 
proposal. It started by saying that the Authority finds the proposal in the spirit of 
Icelandic law, following the reasoning that the kennitala contains personal infor- 
mation (the birthdate), and that the use of personal information should be subject to 
various limits. However, the letter then went beyond the issue at hand to make a 
general attack on the kennitala, saying that "the Data Protection Authority considers 
that the most important issue involving the kennitala in Iceland is not that they show 
their bearer's birthdate, but rather the fact that they are used so much and are so 
generally accessible." 89 The letter recognized that all the Nordic countries have sys- 
tems similar to Iceland's, but mentioned that personal identification numbers are 
much less used in other countries, that in some countries people carry multiple num- 
bers, and that in Germany and Portugal the use of one single national identity num- 
ber is constitutionally forbidden. It proposed that the public listing of the kennitala 
be stopped, and argued for the use of multiple identification numbers in different 
sectors of public administration on the grounds that this would prevent the combin- 
ing of databases, noting that other countries do this already. 90 

88 Alþingi, 130. löggjafarþing 2003-2004, Þskj. 1248 — 820. mál (available at http://www.althingi.is/ 
altext/130/s/1248.html); 131. löggjafarþing 2004-2005, Þskj. 14 — 14. mál (http://www.althingi.is/ 
altext/131/s/0014.html); "Kennitölur feli ekki í sér persónuupplýsingar," Morgunblaðið, 31 March 
2004 (available at http://www.mbl. is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=789921). 

89 "Persónuvernd telur helsta álitaefnið, sem tengist kennitölum hér á landi, ekki vera að þær sýna 
fæðingardag viðkomandi heldur hina miklu notkun þeirra og hið almenna aðgengi sem að þeim 
er." 

90 Alþingi erindi 131/170 (available at http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=131& 
malnr=14&dbnr=170&nefnd=a). 



78 


National identification numbering in lceland 


Hagstofa's letter, dated 30 November 2004, argued against the proposal. It 
began by discussing the similar systems in use in the other Nordic countries, and 
noting that the use of a universal birthdate-based personal identification number is 
typical of (though not entirely limited to) the Nordic region. Regarding the proposal 
specifically, it said that "Having the birthdate as the first six digits of the kennitala 
has attracted little or no criticism, and people [here] generally seem to consider it 
natural that their birthdate and age should be public information that doesn't need to 
be hidden [...] there is a long tradition in the Nordic countries that peoples' age is not 
kept secret." 91 The letter also, in passing, argued against the introduction of multiple 
identifiers. 92 

A key question in the debate was whether Icelanders regard birthdates as sen- 
sitive or not. In contrast to some other countries, such as the United States or south- 
ern Europe, Icelanders and other Scandinavians indeed appear quite open about 
revealing their age. Birthdays are a major focus of friendship and celebration in Ice- 
land. The Icelandic newspaper DV currently prints in each issue a list of everyone 
celebrating a round-numbered birthday that day. Icelanders often disclose their age 
by citing their year of birth rather than by saying how old they are at the moment. 
However some might feel that even so, if it is not absolutely necessary to include the 
birthdate in the kennitala, there is really no reason to have it there. A random 
sequence of digits would do as well. And having the birthdate in the kennitala could 
be said to encourage age discrimination, for example in job hiring. 

On the other hand, there are a number of practical arguments for including the 
birthdate. The birthdate makes the kennitala easier to remember, and in particular it 
makes it easier to remember the identification numbers of one's spouse, children, and 
other family members. 93 Icelandic debit cards list their holder's kennitala (credit cards 
used to), and store clerks who wish to ensure that the person paying with a given 
card is the card owner can (among other methods) check the birthdate listed on the 
kennitala against the apparent age of the customer. 94 Similarly, when using the online 
database to find the kennitala of a person whose rough age one knows but who has a 
common name, one can find the right Jón Jónsson among many by excluding those 
who have a birthdate that doesn't match. If you are looking for an elementary school 
student, you can exclude any seventy-year-olds on the list. 


91 "Myndun kennitölunnar með fæðingardagsetningu í fyrstu sex sætum tölunnar sætir hins vegar 
lítilli sem engri gagnrýni og yfirleitt virðist fólk álita að eðlilegt sé að fæðingardagur þess og aldur 
séu opinberar upplýsingar og þurfi ekki að fara leynt [...] löng hefð er fyrir því á hinum Norður- 
löndunum að aldur manna fari ekki leynt." 

92 Alþingi erindi 131/309 (available at http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=131& 
malnr=14&dbnr=309&nefnd=a). 

93 On the relationship between the meaningfulness and the memorability of an identifying code, see 
Benton J. Underwood and Rudolph W. Schulz, Meaningfulness and verbal learning (Chicago: 
Lippincott, 1960). 

94 See "Kennitala á greiðslukortum til öryggis," Morgunblaðið, 5 January 1995, p. 2. 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


79 


The debate about including the birthdate can be seen as a debate about the icon- 
icity of a numbering system. 95 Those advocating eliminating the birthdate from the 
kennitala were advocating that it be as non-iconic as possible. Purists would note that 
no numbering system can be completely non-iconic and random, and that the name 
number system had its own type of iconicity. 

Ultimately, the proposal, which was put forward by a member of a small oppo- 
sition party, died in committee and was not considered by Parliament. 

15. Debate over whether personal numbering should be referred to in the 
lcelandic constitution 

Early in 2005 the prime minister of Iceland appointed a nine-member commit- 
tee to review Iceland's constitution. Individuals and organizations were encouraged 
to send the committee suggestions. The original goal was to have a final proposal by 
the end of 2006, but in February 2007 the committee issued an interim report and said 
that more work and time would be needed to reach a final conclusion. 96 

While revision of the kennitala system was not a specific goal of the committee, 
there is European precedent for constitutional attention to national identification 
numbers. Since 1997, the constitution of Portugal has specifically forbidden the insti- 
tution of a national identity number. 97 Constitutional courts in at least two other 
European countries, Hungary and Germany, have ruled that such numbering 
systems are not constitutionally permissible. 98 

Oddur Benediktsson, writing on behalf of the group Mannvemd, drafted a 
statement about data protection issues which was sent to the committee and also pre- 
sented at a conference held by the committee on 11 June 2005. The statement, which 
in fact dealt with much more than the kennitala, advised that "the use of Hagstofa's 
kennitala be restricted and limited to the National Register and the health care sys- 
tem" and that "circulation of the National Register be stopped, and the Register used 
only within government administration." 99 As grounds for this recommendation, 

95 See Ian Watson, "Cognitive design: creating the sets of categories and labels that structure our 
shared experience" (Ph.D. dissertation, Rutgers University, 2005), section4. 

96 Nefnd um endurskoðun stjómarskrár Lýðveldisins Islands, "Afangaskýrsla," February 2007, p. 4 
(available at http://www.stjomarskra.is/media/frettir/februar.pdf); "Stjómarskrámefnd skilar 
tillögum og áfangaskýrslu", press release, 19 February 2007 (available at 
http://www.stjornarskra.is/Stjomarskra_Frettir/nr/2538). 

97 See Article 35, section 5 of the Portuguese constitution: "E proibida a atribuigáo de um número 
nacional único aos cidadáos." Text available at http://app.parlamento.pt/LivrosOnLine/ 
Vozes_Constituinte/home.html. 

98 Hungary: Constitutional Court (Alkotmánybíróság) decision 15/1991 (available at 
http://www.mkab.hu/hu/frisshat.htm; English translation available as of 2009 at 
http://www.uoou.cz/judik_hungarian_constitutional_court.pdf). Germany: Federal Constitutional 
Court (Bundesverfassungsgericht), Urteil 15. Dezember 1983, BVerfGE 65, 1 - Volkszáhlung. 

99 "Notkun kennitölu Hagstofu Islands sé heft og takmarkist við þjóðskrá og notkun í heilbrigðis- 
kerfi" and "dreifingu þjóðskrár sé hætt og sé hún einungis notuð við opinbera stjómsýslu." 



80 


National identification numbering in lceland 


Oddur cited the increasing ease of combining databases, given advances in computer 
technology. 100 

In October 2005, the author wrote a magazine article about personal identifica- 
tion numbering in Iceland. The article suggested that the strength of the kennitala 
system was in its openness, and it criticized Oddur's speech, as well as the Data Pro- 
tection Authority's rulings, as pushing Iceland towards creating an identity system 
which would replicate the flaws of the American arrangement. A copy of this article 
was also sent to the constitutional committee. 101 The constitutional committee's 2007 
report noted receiving both contributions, and did not recommend any specific 
action on kennitala matters. 102 


16. The Data Protection Authority’s rulings on individual cases 

Under the provisions of law 77/2000, the Data Protection Authority has become 
involved in cases where disputes have arisen over whether use of the kennitala has 
been objectively necessary. The Data Protection Authority has the right to ban use of 
the kennitala in a given context and to levy fines on those who do not comply. It is 
important, though, to make clear that kennitala matters have formed only a very 
small part of the Data Protection Authority's work. 

As of 2008, five cases involving the kennitala had come to the Data Protection 
Authority's attention, but only one of them had resulted in a formal ruling about 
kennitala use. In that case, the name, address, and kennitala of a particular person 
had been posted by others on the comment section of an Internet site. The person 
involved complained. The Data Protection Authority did not oppose the publication 
of his name and address, but did rule that the manager of the website had to remove 
the person's kennitala. 103 This ruling supports the protectionist view that a person's 
kennitala is at least to some degree in a private sphere - more so than their name, at 
least - and that those proposing to use it have a duty to consider whether such use 
has a clear purpose that accords with article 10 of the 2000 law. 

Three other cases resulted only in correspondence between the Data Protection 
Authority and the parties involved. In one, the Data Protection Authority seemed to 
defend the rights of a passenger ship to record passengers' kennitölur; 104 in another, 

100 Oddur Benediktsson, "Verndun persónubundin na upplýsinga," lecture at the conference "Stjórn- 
arskrá til framtíðar" sponsored by the Constitutional Committee, Hótel Loftleiðir, Reykjavík, 11 
June 2005. The lecture was also submitted to the constitutional committee and is available at 
http://www.stjornarskra.is/media/stjorn_erindi/ob-fridhelgi.pdf. 

101 Ian Watson, "We know your identity number: and that's not a bad thing," Reykjavík Grapevine, 7 
October 2005 (issue 14), pp. 18-19. 

102 Nefnd um endurskoðun stjómarskrár Lýðveldisins Islands, "Afangaskýrsla," February 2007, pp. 
17-19 (available at http://www.stjomarskra.is/media/frettir/febmar.pdf). 

103 Persónuvemd, úrskurður í máli 2004/158, "Birting kennitölu á spjallvef" (available at 
http://personuverndvefur.eplica.is/efst-a-baugi/urskurdir-og-alit//2004/greinar//nr/130). 

104 Persónuvemd, "Kennitölunotkun í farþegaskipi," response to e-mail dated 21 July 2005 (available 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


81 


the Authority ultimately did not take a position on whether a theater could ask ticket 
buyers for their kennitala; 101 and in a third, the Authority pointedly asked a book- 
store for further justification of why they considered it necessary to list the kennitala 
on store credit slips, but ultimately did not issue a ruling after the bookstore stated 
its intent to change its policies. 106 

A final case is noteworthy because it exemplified how the kennitala can become 
a proxy target or scapegoat for the issue of identification in general. In 2006, an Ice- 
lander who was changing a small amount of Danish currency into Icelandic currency 
at a bank was refused service after refusing to provide their kennitala. A complaint 
was sent to the Data Protection Authority, and on the face of it, the issue at hand 
appeared to be the extent of permissible kennitala usage. The real issue, though, 
hirned out to be whether a bank may demand that a customer in a low-value foreign 
currency transaction identify themselves in a traceable way (for example, by giving 
their kennitala). The Data Protection Authority's ruling conveys the view that banks 
do not have such a right, which makes the issue of whether the kennitala is used for 
such purposes moot. 107 This is far from the only time when the kennitala as an insti- 
tution has become a focus of attention in connection with questions which really 
revolve around the act of identifying people in general. 

In general, one can say that the Data Protection Authority has interpreted the 
restraints placed on kennitala usage by law 77/2000 as making the kennitala different 
in quality from a name. A name is seen as a more innocent way of identification than 
the kennitala. The Data Protection Authority appears to advocate a standard of con- 
duct in which the kennitala should not be used if other means of identification are 
sufficient. This represents a step away from the free use of the kennitala that pre- 
vailed in Iceland before that. But this stance does not seem to have had a real effect 
on the kennitala's role in daily life, and casual use of it is still considerable. 

17. Current status and implications 

The discussions over the past ten years have actually resulted in relatively few chan- 
ges in the day-to-day usage of the kennitala in Icelandic society. The kennitala is still, 
in effect, a publicly available unique personal identifier. It is now only negligibly 
more difficult for Icelanders to find out the name that corresponds to a given kenni- 
tala or vice versa. The kennitala is still in extremely wide and unquestioned use in 
every sector of Icelandic society. Image 11, for example, shows a petition tacked up in 


at http://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/ymis-bref/greinar/nr/198). 

105 Persónuvemd, "Kennitala - tónleikamiðar," undated (available at http://www.personuvemd.is/ 
efst-a-baugi/ymis-bref/greinar/nr/156). 

106 Persónuvemd, "Kennitölur á inneignamótum," undated (available at 
http://www.personuvemd.is/efst-a-baugi/ymis-bref/greinar//nr/167). 

107 Persónuvemd, álit í máli 2005/263, "Krafa um kennitölu við kaup á gjaldeyri" (available at 
http://www.personuvemd.is/efst-a-baugi/urskurdir-og-alit/2006/greinar//nr/218). 



82 


National identification numbering in lceland 


a common area of the University of Iceland in fall 2007, asking for extended weekend 
opening hours at the university library during exam period. The petition's design 
includes a space for each signer's name and then each signer's kennitala. It is not un- 
common for students to include both their name and kennitala on written work at 
Icelandic universities. Newborn children in Iceland receive a kennitala long before 
their parents are asked to decide what the child's name will be. 

"In Iceland we take it for 
granted that there is a National Re- 
gister, meaning that a government 
agency handles civil registration 
and keeps a list of every person," 

Hallgrímur Snorrason said in 1985. 

"But this is by no means an ines- 
capable thing, and in many devel- 
countries the idea of having a 
National Register like ours and 
using it as we do is not considered 
feasible [,..]" 108 Indeed, Iceland's 
system is more the exception than 
the rule in a worldwide context. 

Some countries maintain a 
residence registry for all inhabi- 
tants (which is used to generate voting and taxation lists), some assign an identifica- 
tion number to each inhabitant, some issue each resident with an identity card, and 
some do none of these things. The Scandinavian countries have systems which are 
broadly similar to Iceland, where residence registration and identity numbers are im- 
portant but identity cards are not. Some other European countries require residence 
registration, and even issue identity cards, but do not use identity numbers and may 
even have laws forbidding their use. The Anglo-Saxon countries lack a tradition of 
residence registration. The introduction of more systematic identity and registration 
procedures has been a matter of great controversy in the United States, Britain, and 
Australia and has often been criticized fiercely. Discussion often focuses on the sym- 
bolic token of the identity card rather than on the dry details of numbering or the act 
of registering one's address. 

The case of Iceland, however, shows that numbering, rather than cards or other 
physical tokens of identity, can be the key feature of how a society's personal identifi- 
cation system is structured. The Icelandic numbering system is also interesting be- 


108 Hallgrímur Snorrason, "Endurskipulagning Þjóðskrár": "Hér á landi þykir sjálfsagt, að rekin sé 
þjóðskrá, þ.e. að opinber stofnun annist almannaskráningu og haldi skrá yfir öll landsins börn. 
Þetta er þó engan veginn sjálfsagður hlutur og í mörgum íðnríkjum þykir ekki fært að halda eina 
grunnskrá eins og þjóðskráin okkar er og beita henni eins og við gerum [...]" 



/( Menntamálanefnd Stúdentaráðs HÍ 


Eg undirrituð / undirritaðurkrefst rýmri opnunartíma 
Þjóðabókhlöðunnar um helgar yfir próftimabil! 

Ég skora á rektor að beita sér í málinu og tryggja að stúdentar hafi aðgang að 
lesaðstöðu í Landsbókasafni - Háskólabókasafni milli kl. 8:15 og 22:00 alla daga 
vikunnar i prófatíð á haustmisseri 2007. 

Nafn: kt. 



kt. 

'-\-L filt.V 

kt. Pj 1 247 ■ 

/W fj/ar ktA á fó, A ?C<Y 

kt. 

BúíCC ■- .; ; rc 

kt. 1 


kt. rV/7/f'. - ?I3*1 


kt. 0& 12 .8 9 ZZSX 


kt. 2^°) 


kt. 

H Ar, )/! riðV, nííin.pkrt.fhl't 

kt. 

l-:\ xr- 7. !- 'Jy.'-ÍIJ'? 

kt. -1 ■U'? 


kt. 'P.Q/n 


.... kt.CHOb&f-t'*?'] 


kt 


Image 11: Petitionfor extended library hours 
showing tyvical use ofthe kennitala. 


> 




Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


83 


cause it is open (with relatively easy public access to a database linking names to 
numbers and showing addresses as well); little value is attached to knowing some- 
one else's number, since the number is used to state but not to authenticate identi- 
ty ; 109 and the number transparently encodes holders' birthdates. In the United States, 
people go to great lengths to avoid disclosing their Social Security number (as it is 
often used as an authenticator), and there is a great fear of "identity theft" and other 
types of imposture. Icelanders are generally casual about disclosing their identity 
numbers, and yet identity theft is extremely rare in Iceland . 110 It is difficult to judge 
whether the success of the Icelandic numbering system is an effect of Iceland's small 
scale or of superior design choices in the system's development, and there is no room 
in this article for a full technical discussion of the arguments in favor and against Ice- 
landic-style approaches. But Hallgrímur Snorrason has said that "one can argue that 
[Iceland's] use of a single comprehensive system of identification numbers through- 
out public administration and in creating statistical reports has saved considerable 
resources and had a decisive effect on performance and results ." 111 At the very least, 
studying the Icelandic national identification number system poses questions which 
policy-makers in other countries might benefit from trying to answer. 

18. Conclusion: public semiotics 

One can discern a field of scholarship which could be called "public semantics" or 
"public semiotics." This is the study of the labels for things that are used publicly to 
refer to the things around us, such as houses, cars, streets, postal districts, bus routes, 
and, yes, people . 112 

From a linguistic and semiotic perspective, the kennitala's place in the history of 
the way we refer to people is particularly interesting. Names, qualified in various 


109 Smári McCarthy also points up the importance of this factor in "Við vitum hver þú ert," Morgun- 
blaðið, 23 June 2008 (available at http://www.mbl. is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1223969). 

110 According to Rannveig Þórisdóttir, director of the department of information and planning at the 
Greater Reykjavík police department, identity theft is "extremely rare" (afar sjaldgæft) in Iceland 
and there are "very few cases" ( mjögfá mál). She estimates that there are three to five reported 
cases per year where an attempt is made to authenticate a transaction with an identity document 
not belonging to the person in question. She adds that identity-related crimes are poorly defined, 
because they are classified statistically in a category that is very large (interview, 20 July 2010). 

111 "Má fullyrða að beiting eins heildstæðs kerfis auðkennistalna í allri stjórnsýslu og við hagskýrslu- 
gerð hefur skipt sköpum um afköst og árangur og sparað mikla fjármuni." (Minningargrein um 
Klemenz Tryggvason, Morgunblaðið, 11 July 1997, p. 30.) 

112 A few examples of this literature are, on clothing sizes: Susan P. Ashdown, "Sizing systems in the 
apparel industry" (n.d.), available at http://www.sizingsystems.human.comell.edu; on floor num- 
bering, Paul Arthur and Romedi Passini, Wayfinding: people, signs, and architecture (New York: Mc- 
Graw-Hill, 1992); on postal codes, R. Conrad, "Designing postal codes for publicuse," Ergonomics 
10 (1967): 233-238; on house numbers, Anton Tantner, Die Hausnummer: eine Geschichte von Ord- 
nung und Unordnung (Marburg: Jonas Verlag, 2007); and onnumbering in general, Thomas 
Crump, The anthropology ofnumbers (Cambridge: Cambridge University Press, 1990). 



84 


National identification numbering in lceland 


ways, have for centuries been the most common way to refer to people. Different 
names may be used in different circumstances, so that the same person might have a 
"normal" name (John Johnson), a formal version used on official documents (John 
Robert Johnson), and an informal version used among friends (Johnny). The increas- 
ing use of numbers in Iceland, and also elsewhere, leads one to ask whether they are 
simply taking their place with other names among the variety of ways in which peo- 
ple refer to themselves. According to this way of thinking, the kennitala is a name 
that one uses in some situations, usually those where exact personal reference is im- 
portant, and not, for example, among friends. It is also the first name that Icelandic 
children receive, on the day of their birth or the day after, whereas they often do not 
receive their traditional first name until some weeks later and nicknames may not be 
determined until a child is several years old. Another way in which the Icelandic 
kennitala system is similar to naming is that Icelandic kennitala is not normally used 
as an authenticator. This way of looking at the kennitala downplays the difference 
between naming and numbering and emphasizes the continuum of ways in which 
humans refer to themselves. 

In this sense, Iceland is of anthropological interest as the human society which 
has pushed the development of a public, numerical system of names the furthest. 
Other countries have numbers for people too, but not even the other Scandinavian 
countries have gone as far as Iceland in making those numbers open and part of 
everyday personal reference. The development of the national identification number 
as a name represents a real (if minor) change in the workings of society. Iceland is the 
country that best exemplifies this change - to the extent that the kennitala continues 
to be open and not used as a "secret code" to authenticate the bearer's identity. If the 
kennitala were kept secret, it would no longer be akin to an everyday name. 

Looking at the kennitala as a new kind of name encourages a pragmatist argu- 
ment that it is absurd to criticize kennitala "overuse" because doing so is basically 
akin to criticizing the overuse of peoples' names. However, a protectionist response 
might be that there is a crucial difference between numbers and names, namely that 
numbers are guaranteeably unique, and that the arrival of the Intemet, data mining, 
and easy access to databases changed the rules of the game completely. In turn, a 
pragmatist response might be that the crucial difference is between numbers that are 
secret codes and numbers that are open identifiers, that one ought not to criticize 
open identifiers as if they are secret codes, and that one ought not to make them a 
scapegoat for concerns about database privacy. 

Anton Tantner, who has made a detailed study of house-numbering practices in 
the Austro-Hungarian Empire, has shown how the imperative to number houses was 
linked to the bureaucratic requirements of the state, such as taxation and military 
conscription . 113 It is tempting for some to say that public numbering systems are a 
tool of state control over individuals, to speak critically of them on those grounds. 


113 Tantner, Die Hausnummer. 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


85 


and to regard them historically as a potentially unnecessary extension of state 
power . 114 However, it is just as easy to emphasize how governments, in creating 
house numbers, national identification numbers and every other kind of number, are 
aiding in the imposition of technologies which have considerable benefit for people 
but could not be implemented without the development of coordinated semantic 
systems. In many such cases (say, telephone numbering plans, utility meters, or 
Internet addressing), the state is not the actor, or at least was not the original actor. 

These acts of cognitive coordination are essential for getting things done. The 
possession of an identification number is just as often cause for pride in belonging as 
a symbol of submission to a system of social control. In saying this the author is deli- 
berately showing sympathy for the pragmatist camp, at least in Iceland. Yet it is im- 
portant to pay attention to the concerns brought by protectionistically oriented wri- 
ters, and it is important that these debates continue so that solutions can be found 
that are as fair as possible to all interests involved. It is also important to support 
scholarly studies of public numbering systems. They are not just of antiquarian inter- 
est but also relevant to pressing issues of human rights, freedom, identity and power. 

Acknowledgements 

Thanks to Hallgrímur Snorrason, Skúli Guðmundsson, Guðni Baldursson, Oddur 
Benediktsson, Ágúst Einarsson, Rannveig Þórisdóttir, Kendra Willson, John Speight, 
and two anonymous reviewers for useful comments and assistance with this article. 
Needless to say, all views expressed are my own. 

About the author 

Ian Watson is assistant professor of social science at Bifröst University. E-mail: 
ian@bifrost.is. 

References: Printed sources 

Anderson, Ross, et al. Database state. Water End, York: Joseph Rowntree Reform Trust, 2009. 
Arthur, Paul, and Romedi Passini. Wayfinding: people, signs, and architecture. New York: 
McGraw-Hill, 1992. 

Ashdown, Susan P. "Sizing systems in the apparel industry." Undated. Available at 
http://www.sizingsystems.human.cornell.edu. 

Clarke, Roger. "Human identification in information systems: management challenges and 
public policy issues," Information Technology & People 7, 4 (December 1994): 6-37. 
Available at http://www.rogerclarke.com/DV/HumanID.html. 

Conrad, R. "Designing postal codes for public use." Ergonomics 10 (1967): 233-238. 

114 Two titles that exemplify this are Carl Watner and Wendy McElroy, eds., National identification 
systems: essays in opposition (Jefferson, N.C.: McFarland, 2004); Richard Sobel, "The demeaning of 
identity and personhood in national identification systems," Harvard Journal ofLaw & Technology 
15 (2002): 320-387. 



86 


National identification numbering in lceland 


Crump, Thomas. The anthropology ofnumbers. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 

Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna. Statens offentliga utredningar 2004/106. 

Fortun, Michael. Promising genomics: Iceland and deCODE Genetics in a world of speculation. 
Berkeley: University of California Press, 2008. 

Gandy, Oscar H. The panoptic sort: a political economy ofpersonal information. Boulder: 

Westview, 1993. 

Hallgrímur Snorrason. "Endurskipulagning Þjóðskrár." Lecture at meeting of Skýrslutækni- 
félag íslands, 1 October 1985. Available at http://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx? 
itemid=1733. 

íbúaskrá Reykjavíkur 1. desember 1954. Gefið út af Hagstofu íslands fyrir hönd Allsherjar 
Spjaldskrárinnar. Reykjavík, 1 apríl 1955. 

íbúaskrá Reykjavíkur 1. desember 1963. Reykjavík: Hagstofa íslands, 1964. 

íbúaskrá Reykjavíkur 1. desember 1964. Reykjavík: Hagstofa íslands, 1965. 

Jón Þór Þórhallsson and Jón Zóphoníasson. "Tölvuvinnsla Hagstofunnar." Pp. 247-257 of 

Sigurður Snævarr, ed., Klemensarbók: afmælisrit Klemensar Tryggvasonar. Reykjavík: Félag 
viðskiptafræðinga og hagfræðinga, 1985. 

Klemens Tryggvason. "Hagstofa 1951-1964." Hagtíðindi 49 (1964): 44-57. 

Krogness, Karl Jakob. "Registration in Denmark." Unpublished manuscript, Ritsumeikan 
University, 2009. 

Lyon, David. Identifying citizens: ID cards as surveillance. Cambridge: Polity, 2009. 

Lyon, David, ed. Surveillance as social sorting: privacy, risk, and automated discrimination. 
London: Routledge, 2003. 

Nefnd um endurskoðun stjórnarskrár Lýðveldisins íslands. "Afangaskýrsla." February 2007. 
Available at http://www.stjornarskra.is/media/frettir/februar.pdf. 

Oddur Benediktsson. "Skýrslutæknifélag íslands 25 ára." Morgunblaðið, 6 April 1993, p. 55. 

Oddur Benediktsson. "Verndun persónubundinna upplýsinga." Lecture at the conference 
"Stjórnarskrá til framtíðar," sponsored by the Constitutional Committee, Hótel Loft- 
leiðir, Reykjavík, 11 June 2005. The lecture as submitted to the Icelandic constitutional 
revision committee is available at http://www.stjornarskra.is/media/stjorn_erindi/ob- 
fridhelgi.pdf. 

Oddur Benediktsson, Jóhann Gunnarsson, Egill B. Hreinsson, Jakob Jakobsson, Orn Kalda- 
lóns, Ottar Kjartansson, Olafur Rósmundsson, Helgi Sigvaldason, Gunnar Stefánsson, 
and Jón Zophoniasson. "Computerisation of the Icelandic state and municipalities from 
1964 to 1985." Pages 45-60 of History ofNordic computing: IFIP WG9.7 first working confer- 
ence on the history ofNordic computing (HiNCl), June 16-18, 2003, Trondheim, Norway, edi- 
ted by Janis Bubenko, Jr., John Impagliazzo, and Arne Solvenberg. New York: Springer, 
2005. 

Óttar Kjartansson. Upplýsingaiðnaður í hálfa öld: saga Skýrr 1952-2002. Reykjavík: Skýrr, 2002. 

"The personal identification number." Section 4.2 in "The civil registration system in Den- 
mark" (2001). Available on the website of Det Centrale Personregister: 
http://www.cpr.dk. 

Piazza, Pierre. Histoire de la carte nationale d'identité. Paris: Odile Jacob, 2004. 

"Saga Skýrr í hnotskurn." Accessed October 2007 at http://www.skyrr.is/um-skyrr/sagan. 

Setel, Philip W., et al. "A scandal of invisibility: making everyone count by counting every- 
one." The Lancet 370 (2007): 1569-1577. 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


87 


Sigurður Gylfi Magnússon. Wasteland with words: a social history oflceland. London: Reaktion 
Books, 2010. 

Singer, Paula N., and Linda Dodd-Major. "Identification numbers and U.S. government com- 
pliance initiatives." Tax Notes 104, 13 (20 September 2004). 

Sobel, Richard. "The demeaning of identity and personhood in national identification sys- 
tems." Harvard Journal ofLaw & Technology 15 (2002): 320-387. 

"Stjórnarskrárnefnd skilar tillögum og áfangaskýrslu." Press release, 19 February 2007. 
Available at http://www.stjornarskra.is/Stjornarskra_Frettir/nr/2538. 

Szreter, Simon. "The right of registration: development, identity registration, and social 
security - a historical perspective." World Development 35 (2007): 67-86. 

Tantner, Anton. Die Hausnummer: eine Geschichte von Ordnung und Unordnung. Marburg: 

Jonas Verlag, 2007. 

Underwood, Benton J., and Rudolph W. Schulz. Meaningfulness and verbal learning. Chicago: 
Lippincott, 1960. 

Watner, Carl, and Wendy McElroy, eds. National identification systems: essays in opposition. 
Jefferson, N.C.: McFarland, 2004. 

Watson, Ian. "Cognitive design: creating the sets of categories and labels that structure our 
shared experience." Ph.D. dissertation, Rutgers University, 2005. 

Newspaper articles in chronological order 

Note: The sourcesfor advertisements and the list showing the progression ofthe name number in the 
1960s and 197 Os are not listed here, but are givenfully in the text. 

"Vélspjaldaskrá yfir alla íslendinga að verða fullgerð." Morgunblaðið, 17 October 1953, p. 1. 

"Sérstakar ráðstafanir vegna niðurfellingar manntals hér." Morgunblaðið, 2 November 1954, p. 
1 . 

"Manntal fellur niður í Reykjavík." Morgunblaðið, 2 November 1955, p. 6. 

"íbúaskrá Reykjavíkur er komin út." Morgunblaðið, 17 July 1956, p. 11. 

"Ný samlagsskírteini Sjúkrasamlags Rvíkur." Morgunblaðið , 24 November 1963, p. 2. 

"Nafnskírteini fyrir einstaklinga 12 ára og eldri." Morgunblaðið, 5 March 1965, p. 8. 

"Nafnskírteini afhent þeim sem vilja í næstu viku." Morgunblaðið , 24 June 1965, pp. 2-3. 

"Nafnskírteini og fjölskyldubætur." Morgunblaðið, 26 February 1966, p. 4. 

"íbúaskrá Reykjavíkur komin út." Morgunblaðið, 11 May 1968, p. 12. 

"Orðin allra kerlinga elst: Tölvan neitaði að trúa aldrinum." Þjóðviljinn, 15 April 1980, p. 16. 

Guðrún Guðlaugsdóttir. "Þjóðskráin er undirstaða stjórnsýslu í landinu." Morgunblaðið, 21 
April 1985, pp. B18-19. 

"Hagstofan taki afnám nafmrúmera til endurskoðunar." Morgunblaðið , 15 May 1986, p. 2. 

"Spörum nafnnúmeramilljónir." (Author identified only by the nafnnúmer 1111-2226.) DV, 23 
May 1986, p. 11. 

"Kennitölur verða á skattframtölunum." Morgunblaðið, 18 December 1986, p. 49. 

Kristján Ingvarsson. "Kennitala í stað nafnnúmers: hagræðing eða persónunjósnir?" DV, 24 
April 1987, p. 13. 

"Kennitölur notuð frá áramótum hjá hinu opinbera." Morgunblaðið, 24 December 1987, p. 13. 

"Kennitala á greiðslukortum til öryggis." Morgunblaðið , 5 January 1995, p. 2. 

Minningargrein um Klemenz Tryggvason. Morgunblaðið, 11 July 1997, p. 30. 



88 


National identification numbering in lceland 


Lyall, Sarah. "A country unveils its gene pool and debate flares." New York Tirnes, 16 February 
1999. 

"Lög um persónuvernd draga úr ofnotkun kennitölu." Morgnnblaðið, 1 June 2000. Available 
at http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=538647. 

"Hagstofustjóri telur kennitöluna ofnotaða." Morgunblaðið, 20 October 2000. Available at 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=565958. 

"Persónuvernd berst aukinn fjöldi kvartana." Morgunblaðið, 4 January 2004. Available at 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id= 773076. 

"Ekki hefur orðið vart misnotkunar hér." Morgunblaðið, 7 January 2004. Available at 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id= 773561. 

"Netaðgangur að þjóðskrá takmarkaður." Morgunblaðið, 11 March 2004. Available at 
http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1075485. 

"Kennitölur feli ekki í sér persónuupplýsingar." Morgunblaðið, 31 March 2004. Available at 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=789921. 

"Sátt verður að ríkja um notkun þjóðskrárinnar." Morgunblaðið, T7 April 2004. Available at 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=794652. 

Watson, Ian. "We know your identity number: and that's not a bad thing." Reykjavík 
Grapevine, 7 October 2005 (issue 14), pp. 18-19. 

"Flest barnanna komin í skóla á ísafirði." Morgunblaðið, 9 July 2006. Available at http:// 

www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2006/09/07/flest_barnanna_komin_i_skola_a_isafirdi. 

Smári McCarthy. "Við vitum hver þú ert." Morgunblaðið, 23 June 2008. Available at 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html2grein_idM223969. 

Interviews 

Guðni Baldursson, employee of the National Registry. Reykjavík, 31 August 2007. Second 
interview, 7 November 2007. 

Hallgrímur Snorrason, former director of Hagstofa íslands. Reykjavík, 5 February 2008. 
Second interview, 29 October 2009. 

Oddur Benediktsson. Reykjavík, 8 October 2009. 

Rannveig Þórisdóttir, director of the department of information and planning at the Greater 
Reykjavík police department. Reykjavík, 20 July 2010. 

Skúli Guðmundsson, director of the National Registry. Reykjavík, 28 March 2008. 

Manuscript sources 

Ibúaskrár for 1 December 1953. Held by the National Registry. 

Letter from Hallgrímur Snorrason, 15 January 1986. Courtesy of Hallgrímur Snorrason. 

Government documents 

Alkotmánybíróság (Constitutional Court of Hungary), decision 15/1991. Available at 
http://www.mkab.hu/hu/frisshat.htm. English translation available as of 2009 at 
http://www.uoou.cz/judik_hungarian_constitutional_court.pdf. 

Alþingistíðindi. 85. löggjafarþing, 1964-1965. Þingskjal 302. Section A, pp. 950-959. 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


89 


Alpingistíðindi. 85. löggjafarþing, 1964-1965. Discussion of þingskjal 302. Section B, pp. 771- 
778. 

Alþingi, 125. löggjafarþing 1999-2000, þingskjal 399. Proposed law on data protection. 
Available at http://www.althingi.is/altext/125/s/0399.html. 

Alþingi, 130. löggjafarþing 2003-2004, Þskj. 1248 — 820. mál. Proposal to eliminate the birth- 
date from the kennitala. Available at http://www.althingi.is/altext/130/s/1248.html. 

Alþingi, 131. löggjafarþing 2004-2005, Þskj. 14 — 14. mál. Proposal to eliminate the birthdate 
from the kennitala. Available at http://www.althingi.is/altext/131/s/0014.html. 

Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court of Germany), Urteil 15. Dezember 
1983, BVerfGE 65, 1 - Volkszáhlung. 

Comments by Persónuvernd to Alþingi, erindi 131/170 (14. mál), 22 November 2004. 
Available at http://www.althingi.is/pdf/urnsogn.php471thingU31 &malnr=14& 
dbnr=170&nefnd=a. 

Comments by Hagstofa íslands to Alþingi, erindi 131/309 (14. mál), 30 November 2004. 
Available at http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=131&malnr=14& 
dbnr=309&nefnd=a. 

Constitution of Portugal. Text available at http://app.parlamento.pt/LivrosOnLine/ 
Vozes_Constituinte/home.html. 

European Union. "Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 
October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such data." Available at http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:EN:HTML. 

Persónuvernd (Icelandic Data Protection Authority). Urskurður í máli 2004/158, "Birting 
kennitölu á spjallvef." Available at http://personuvernd.is/efst-a-baugi/urskurdir-og- 
alit//2004/greinar//nr/l 30 . 

Persónuvernd. Alit í máli 2005/263, "Krafa um kennitölu við kaup á gjaldeyri." Available at 
http://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/urskurdir-og-alit/2006/greinar//nr/218. 

Persónuvernd. "Kennitölur á inneignarnótum," undated. Available at http:// 
www.personuvernd.is/efst-a-baugi/ymis-bref/greinar//nr/167. 

Persónuvernd. "Kennitala - tónleikamiðar," undated. Available at http:// 
www.personuvernd.is/efst-a-baugi/ymis-bref/greinar/nr/156. 

Persónuvernd. "Kennitölunotkun í farþegaskipi." Response to e-mail dated 21 July 2005. 
Available at http://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/ymis-bref/greinar/nr/198. 

Þjóðskrá (National Registry). "Aðgangur að þjóðskrá." Accessed November 2008 at 
http://www.thjodskra.is/adgangur-ad-thjodskra. 




Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


91 


Áhrif meginreglna EES-réttar um bann 
við mismunun og takmörkun á fjórfrelsinu 

á sviði skattaréttar 

Ingibjörg Þorsteinsdóttir 

Ágrip: Meginviðfangsefni greinarinnar er umfjöllun um áhrif meginreglunnar um 
bann við mismunun og takmörkun á grundvelli frelsisákvæða EES-samningsins á 
skattarétt einstakra ríkja. Lýst er þeim takmörkunum á skattlagningarrétt ríkjanna sem 
leiða af reglunum og jafnframt hvaða lögmætu sjónarmið geta réttlætt undantekning- 
ar frá þeim. Af niðurstöðu dómstóla má ráða að ríkar kröfur eru gerðar til hlutleysis 
skattareglna gagnvart þjóðerni og staðsetningu aðila og byggir sú niðurstaða á mark- 
miðum um hnökralausan innri markað. Hins vegar eru úrlausnir Evrópudómstólsins 
ekki alltaf skýrar því mörg önnur sjónarmið hafa þar áhrif, ekki síst viðleitni aðildar- 
ríkjartna til að halda forræði sínu á sviði skattaréttar auk þess sem erfitt getur verið að 
samþætta reglur Evrópuréttar og viðurkenndra reglna á sviði alþjóðlegs skattaréttar. 

Þá geta tvísköttunarsamningar og aðrir samningar á sviði skattaréttar einnig haft áhrif 
á niðurstöðu mála. EES-réttur byggir á sömu meginsjónarmiðum og gilda innan ESB 
þar sem gert er ráð fyrir því að sambærilegar reglur beggja samninga séu túlkaðar og 
þeim beitt með sama hætti. Á hinn bóginn hafa hvorki afleidd löggjöf á sviði skatta- 
réttar né breytingar á stofnsáttmála ESB, sem gerðar hafa verið eftir gildistöku EES- 
samningsins, verið teknar upp í samninginn. Þetta getur leitt til þess að niðurstaða 
mála verður önnur gagnvart EES-ríkjum en gagnvart aðildarríkjum ESB. 

Lykilorð: Evrópskur skattaréttur, meginreglur um bann við mismunun, 
fjórfrelsisákvæði EES og skattaréttur 

Abstract: The main topic of this article is the impact of the principle of non-discrimi- 
nation and restriction, based on the fundamental freedoms of the EEA Treaty, on 
member states' legislation on direct taxation. An important question is what circum- 
stances can justify exceptions to this principle. Court decisions reflect a demand that 
taxation rules show considerable impartiality towards parties' nationality and loca- 
tion, a stance which is grounded in the goal of a smoothly functioning internal market. 
Yet the judgements of the EU Court are not always clear, and many other perspectives 
influence them, not least of all member states' efforts to keep control over tax law, as 
well as the difficulty of integrating European law with established rules in intematio- 
nal tax law. Double taxation treaties and other tax law agreements can also influence 
the way such affairs are resolved. EEA law is founded on the same main perspectives 
that are followed in the EU and the expectation is that similar provisions of the two 
agreements will be interpreted and applied in the same way. However, neither the 
EU's secondary legislation in the tax law area nor those changes in the EU treaties 
which have been made since the EEA Treaty went into force have been implemented 
in the EEA agreement. This can mean that decisions in cases involving EEA countries 
can differ from those involving only EU countries. 



92 


EES-réttur og skattaréttur 


Keywords: European tax law, principle of non-discrimination and restriction, 
fundamental freedoms of the EEA and tax law 


1. Inngangur og afmörkun efnis 

EES-samningurinn fjallar ekki með beinum hætti um skattlagningu og afleidd löggjöf 
Evrópusambandsins sem varðar beina skatta var hvorki tekin upp í innlenda löggjöf 
við upphaflega gerð samningsins né síðar. Engu að síður er nú ljóst að almennar 
reglur samningsins, einkum ákvæðin um fjórfrelsið og almenn regla um almennt 
bann við mismunun á grundvelli þjóðemis, takmarka heimild stjórnvalda til að haga 
skattamálum sínum að vild. Þannig hefur dómstóll Evrópusambandsins og EFTA- 
dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu í fjölmörgum málum að skattalöggjöf 
aðildarríkjanna hafi falið í sér brot á þessum reglum með því að mismuna borgurum 
aðildarríkja sambandsins eða EES-svæðisins, ýmist með beinum eða óbeinum hætti 
eða með því að takmarka eða hindra borgara svæðisins í að fá notið frelsisákvæða 
samninganna. 

í þessari grein verður gerð grein fyrir þeim meginsjónarmiðum sem beitt er við 
mat á því hvort skattareglur aðildarríkja Evrópusambandsins eða EES-ríkja samræm- 
ast samningsskuldbindingum þeirra. 

Uppbygging greinarinnar er með þeim hætti að fyrst er gerð grein fyrir tengsl- 
um EES-réttar og skattaréttar og farið nokkrum orðum um þróun skattaréttar innan 
Evrópusambandsins auk þess sem tengslum réttarreglna á vettvangi Evrópusam- 
bandsins og Evrópska efnahagssvæðisins eru gerð skil. Þá er fjallað um hvaða frelsi 
EES-samningnum er ætlað að vernda og hvemig skattareglur geta takmarkað þetta 
frelsi með ólögmætum hætti, annaðhvort með beinni eða óbeinni mismunun á 
grundvelli þjóðernis eða með annars konar takmörkunum á fjórfrelsisákvæðum 
samningsins. Að síðustu er gerð grein fyrir sjónarmiðum sem lúta að brýnum al- 
mannahagsmunum, sem réttlætt geta annars ólögmætar ráðstafanir aðildarríkjanna 
og reifuð sjónarmið sem skattyfirvöld hafa látið reyna á í dómsmálum í því efni. 
Sjónum er fyrst og fremst beint að dómum sem varða skattlagningu fyrirtækja en í 
meginatriðum eiga sömu reglur við um skattlagningu einstaklinga. Dómar Evrópu- 
dómstólsins eru aðalviðfangsefni greinarinnar þar sem dómar EFTA-dómstólsins eru 
fáir á þessu sviði. 

2. Tengsl EES-réttar og skattaréttar 

Skattareglur eru í eðli sínu landsreglur þar sem heimildir einstakra ríkja til að heimta 
skatt byggjast annaðhvort á tengslum skattgreiðanda við landið eða tengslum þeirra 
verðmæta eða tekna, sem skattleggja á, við landið. Vísað er til þessara tengsla annars 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


93 


vegar sem alheimsskattareglunnar og hins vegar sem upprunareglunnar. 1 Skatt- 
skylda á íslandi byggist á báðum þessum reglum, svo sem algengt er. Annars vegar 
hvílir/w// skattskylda á þeim sem eru heimilisfastir á íslandi og felst í því að skatt- 
skyldan nær til allra tekna viðkomandi, hvar sem þeirra er aflað. Þetta er meginregla 
tekjuskattslaganna og kemur fram í 1. og 2. gr. laga 90/2003. Heimilisfesti ræður hér 
skattskyldunni. Hvað einstaklinga varðar þá teljast þeir heimilisfastir sem eiga hér 
lögheimili. 2 Fyrirtæki eru heimilisföst hér á landi ef þau eru skráð hér á landi, telja 
heimili sitt hér á landi samkvæmt samþykktum sínum eða ef raunveruleg fram- 
kvæmdastjórn þess er hér á landi. Skattskylda þessara aðila hvílir á alheimstekju- 
reglunni. Út frá skattapólitísku sjónarmiði er þessari reglu ætlað að ná fram ákveðnu 
jafnræði meðal skattgreiðenda þar sem geta manna til að greiða skatta fer eftir 
heildartekjum þeirra en ekki eftir því hvar teknanna er aflað. Hins vegar geta aðrir, 
þ.e. þeir sem ekki hafa hér fasta búsetu, borið takmarkaða skattskyldu hér á landi á 
grundvelli upprunareglunnar. í því felst að skattskyldan á íslandi nær eingöngu til 
þeirra tekna sem aflað er hér á landi. Skattskyldan byggir í þessu tilviki á tengslum 
tekna við landið fremur en tengslum skattgreiðandans við það. 3 

Reglumar í kringum fulla og takmarkaða skattskyldu em í mörgu frábrugðnar, 
bæði hvað varðar útreikning skattstofns og skatthlutfall. Af þessari uppbyggingu 
skattkerfisins leiðir því að í fjölmörgum tilvikum getur verið um mismunandi skatt- 
lagningu að ræða sem byggir á búsehi eða staðsetningu skattgreiðanda. Það er rann- 
sóknarefni hverju sinni hvort sú mismunun brjóti í bága við alþjóðlega samninga sem 
ísland er aðili að. Þróun undanfarinna ára er augljóslega sú að skattareglur teljast, í 
víðtækara mæli en áður, brjóta í bága við ákvæði alþjóðasamninga sem leggja bann 
við mismunun og kveða á um skyldu ríkja til að gæta jafnræðis. Ekki síst gætir þess- 
arar þróunar á sviði Evrópuréttar, þ.e. réttar Evrópusambandsins og EES-réttar, svo 
sem nánar er fjallað um í þessari grein. Aðrir alþjóðasamningar hafa líka haft áhrif í 
þessa átt. í tvísköttunarsamningum er bann við mismunun sem reynt hefur á í ríkari 
mæli en áður og skattareglur hafa einnig komið til skoðunar í tengslum við brot á 
ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu. 4 

Annað einkenni skattareglna, sem leiðir af lögsögu og fullveldi ríkis, er það að 
hverju ríki er heimilt að haga skattamálum að vild. Flest ríki hafa verið treg til að 
semja frá sér þetta frjálsræði. Það liggur í augum uppi að miklir hagsmunir felast í 
því fyrir sérhvert ríki að hafa sem mest frjálsræði í skattamálum. Skattkerfið er 
grundvöllur tekjuöflunar ríkisins og hefur úrslitaáhrif á möguleika þess til að ákveða 

1 Á dönsku nefnt „globalintektstprinsippet" og „territorialprinsippet" en á ensku „residence juris- 
diction" og „source jurisdiction." Sjá nánar almenna umfjöllun um lögsögu skattaréttar í Brian J. 
Arnold og Michael J. Mdntyre, International Tax Primer, bls. 15-24. 

2 Fleiri aðilar en þeir sem eiga hér lögheimili geta borið fulla skattskyldu á grundvelli 1. gr., s.s. þeir 
sem dvelja eða starfa hér lengur en 183 daga á sérhverju 12 mánaða tímabili, sbr. 2.-4. tölul. 1. gr. 

3 Um skattapólitísk sjónarmið í alþjóðlegum skattarétti sjá nánar Frederik Zimmer, Internasjonal 
inntektskatterett, bls. 69-72. 

4 Sjá m.a. Philip Baker, „Taxation and the European Convention on Human Rights," bls. 211-377. 



94 


EES-réttur og skattaréttur 


umfang útgjalda og um leið umfang samneyslu í þjóðfélaginu og þjónustu hins opin- 
bera. Þannig hefur verið almenn tregða hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins að 
samræma skattareglur aðildarríkjanna þótt framkvæmdastjórnin hafi beitt þrýstingi í 
þá átt. Við gerð EES-samningsins var skattamálum, þ.e. beinum sköttum, alfarið 
haldið utan samningsins og svo virðist sem þeim hafi verið lítill gaumur gefinn við 
samningsgerðina. 5 Það hefur hins vegar orðið æ ljósara að almenn ákvæði samnings- 
ins setja því talsverðar skorður með hvaða hætti EES-ríkin geta hagað skattamálum 
sínum. Reynir þar helst á ákvæði 31. gr. samningsins um staðfesturétt, 40. gr. um 
frjálsa fjármagnsflutninga og 28. gr. um frjálsa för launafólks, að því er skattlagningu 
einstaklinga varðar, auk hins almenna ákvæðis um bann við mismunun á grundvelli 
þjóðernis í 4. gr. samningsins. 

2.1. Reglur Evrópusambandsins um beina skatta 

í meginmáli sáttmálans um Evrópusambandið (ESB) 6 eru afar fá ákvæði sem varða 
beina skatta enda eru skattlagningaheimildir á valdsviði aðildarríkjanna. Hins vegar 
eru nokkur ákvæði sem fjalla um vöruskatta og aðra óbeina skatta. 7 

Til að tilskipun á sviði beinna skatta öðlist gildi innan ESB þarf einróma sam- 
þykki allra aðildarríkjanna en almenna reglan um tilskipanir er varða innri markað- 
inn er hins vegar sú að aukinn meirihluti nægir til samþykkis þeirra. 8 Krafan um ein- 
róma samþykki tilskipana á sviði skattamála hefur gert það mjög þungt í vöfum að fá 
slíkar tilskipanir samþykktar og tillögur þar að lútandi eru árum saman til meðferðar 
innan stofnana Evrópusambandsins. Niðurstaðan er því oft reglur sem eru órafjarri 
upphaflegum tillögum, byggðar á málamiðlunum milli margra og ólíkra hagsmuna 
og sjónarmiða. Þær tilskipanir sem settar hafa verið á þessu sviði eru tilskipun 

5 Sjaldnast er minnst á beina skatta í gögnum eða ritum frá þeim tíma er samningurinn var í undir- 
búningi eða öðlaðist gildi. I Thérése Blanchet o.fl., The Agreement on the European Economic Area, bls. 
20 er þess eins getið um skattamál að þau eru í dæmaskyni nefnd sem málefni sem gætu á síðari 
stigum orðið hluti EES-samningsins á grundvelli 118. gr., ef samningsaðilar óskuðu eftir því. 

6 Hér er átt við sáttmálann um starfsemi Evrópusambandsins (e. Treaty on the Functioning of the 
European Union), eins og hann er nefndur eftir samþykkt Lissabon sáttmálans sem gekk í gildi 1. 
desember 2009. Sú útgáfa sem vísað er til í þessari grein er uppfærð útgáfa sem birt er í OJ 
30.3.2010 (OJ C 85 E/47). Með sáttmálanum hafa verið felldar út allar tilvísanir til Evrópubanda- 
lagsins (EB) og því er hér notast við Evrópusambandið og vísað til greina sáttmálans með ESB fyrir 
aftan númer greina (e. TFEU). Notast er við hugtökin Evrópusambandsréttur eða sambandsréttur 
þar sem áður var vísað til EB-réttar eða bandalagsréttar. Þegar vísað er til greina í eldri útgáfu sátt- 
málans er notuð skammstöfunin EB fyrir aftan númer greina. Er þá átt við greinanúmer eins og 
þau voru fyrir gildistöku Lissabon sáttmálans. 

7 Ákvæði 65. gr. ESB (áður 58. gr. EB) er eina ákvæðið sem víkur að beinum sköttum og veitir að- 
ildarríkjum heimild til að grípa til aðgerða gegn skattalagabrotum. Ákvæði þetta kom fyrst inn 
með Maastricht sáttmálanum, grein G (15). Samsvarandi ákvæði er ekki í EES-samningnum. Þá var 
í EB-samningnum ákvæði í 293. gr. EB um tvísköttunarsamninga milli aðildarríkja ESB en ákvæðið 
var fellt brott með Lissabon sáttmálanum. 

8 Reglur sem varða beina skatta eru settar með heimild í 115. gr. ESB (áður 94. gr. EB) en flestar aðrar 
tilskipanir sem varða innri markaðinn eru settar á grundvelli 294. gr. ESB (áður 251. gr. EB). 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


95 


94/435/EC varðandi skattlagningu móður- og dótturfélaga, tilskipun 90/434/EC um 
samruna o.fl., tilskipun 2003/49/EC um skattlagningu vaxta og þóknana og tilskipun 
2003/48/EC um skattlagningu vaxta af sparifé einstaklinga. Að auki eru í gildi samn- 
ingur á milli Evrópusambandsríkjanna um gerðardóm í málum er varða milliverð- 
lagningu (transfer pricing), sbr. tilskipun 90/436/EEC og samningur um gagnkvæm 
skipti á upplýsingum í skattamálum, sbr. tilskipun 77/799/EEC, sem breytt hefur 
verið nokkrum sinnum síðan, síðast með tilskipun 2004/56/EC. Framkvæmdastjórnin 
hefur lengi verið þeirrar skoðunar að fella eigi niður kröfuna um einróma samþykki 
aðildarríkja að því leyti sem skattamál varða starfrækslu innri markaðarins. Hún 
hefur bent á að það sé nánast útilokað að ná fram nauðsynlegri samræmingu skatta- 
reglna ríkja ESB með núverandi fyrirkomulagi. 9 Um árabil hefur einnig verið unnið 
að því á vettvangi framkvæmdastjórnarinnar að móta reglur um tiltekna samræm- 
ingu á skattareglum Evrópusambandsins án þess að áþreifanlegur árangur hafi náðst 
í þeim efnum. 10 

Það eru hins vegar almenn ákvæði sáttmálans sem hafa með beinum hætti haft 
áhrif á skattalöggjöf aðildarríkja sambandsins. Þetta eru fyrst og fremst ákvæði um 
fjórfrelsið, þ.e. um frjáls vöru- og þjónustuviðskipti, frjálsa för fólks, þar á meðal 
frelsi til að hefja og shmda sjálfstæða atvinnustarfsemi og frelsi til fjármagnsflutninga 
í 45.-66. gr. sáttmálans. Hvað varðar skatt á fyrirtæki þá hefur einkum reynt á ákvæð- 
in um rétt fólks til að setja á stofn félög og fyrirtæki, (staðfesturétturinn) í 49. og 54. 
gr. ESB (áður 43. og 48. gr. EB), og ákvæði um frjálsa fjármagnsflutninga í 63. gr. ESB 
(áður 56. gr. EB). Nátengt fjórfrelsisreglunum er svo almennt bann við mismunun á 
grundvelli ríkisfangs eða þjóðernis í 18. gr. ESB (áður 12. gr. EB). Auk þessa hefur 
reynt á lögmæti skattareglna út frá banni við ríkisstyrkjum í 107. og 108. gr. ESB 
(áður 87. og 88. gr. EB). 

I upphafi komu engin mál varðandi beina skatta til kasta Evrópudómstólsins en 
frá því í upphafi tíunda áratugar síðustu aldar hefur fjöldi mála vaxið hröðum skref- 
um. 11 Fyrsta mál dómstólsins á sviði skattamála var Avoir-Fiscal málið frá 28. janúar 
1986 12 þar sem útibú félaga, sem skráð voru erlendis, nutu ekki sömu skattaívilnana 
og frönsk fyrirtæki þótt þau að öðru leyti væru skattlögð með sama hætti. Þessa mis- 
munun taldi dómstóllinn brjóta gegn þágildandi 52. gr. EB um staðfesturétt fyrir- 
tækja (nú 49. gr. ESB). 

49. grein ESB og 31. gr. EES-samningsins, sem eru efnislega samhljóða, er ætlað 
að tryggja að ríkisborgarar aðildarríkja Evrópusambandsins og Evrópska efnahags- 
svæðisins geti án nokkurra hindrana sett á stofn fyrirtæki eða rekið sjálfstæða at- 

9 COM (2003) 548 final, bls. 7. 

10 Sjá umfjöllun um þær tilraunir í Ingibjörg Þorsteinsdóttir, „Evrópskur skattaréttur: átök og árangur 
á sviði skattaréttar Evrópusambandsins." 

11 Fram til ársins 1985 var enginn úrskurður kveðinn upp um beina skatta, á tímabilinu 1986-1994 
voru 5 mál á þessu sviði og á árunum 1995-2005 voru þau tæplega 50. 1 árslok 2006 voru um 50 mál 
á sviði beinna skatta í gangi fyrir dómstólnum. 

12 Mál C-270/83. 



96 


EES-réttur og skattaréttur 


vinnustarfsemi í öðrum ríkjum innan svæðisins. Þeir eiga með öðrum orðum að vera 
eins settir gagnvart lögum og stjórnvöldum viðkomandi ríkis og þess eigin ríkis- 
borgarar. í staðfesturéttinum felst einnig réttur fyrirtækja til að setja á stofn önnur 
fyrirtæki utan síns heimalands og að hafa val um rekstrarform þeirra, hvort þau vilji 
reka þau sem dótturfélög eða útibú. Markmið þessara reglna eru fyrst og fremst þau 
að veita ríkisborgurum aðildarríkja svæðisins tækifæri til að taka þátt í og njóta arðs 
af efnahagslífi utan síns heimalands á traustum og viðvarandi grundvelli, eins og 
segir í 53. grein Cadbury Schweppes málsins, C-196/04. 

2.2. Samspilið milli réttar ESB og EES 

Eitt meginmarkmið EES-samningsins er að búa til einsleitt efnahagssvæði. Með 
einsleitni er átt við að eins reglur og samræmd framkvæmd gildi á öllu svæðinu á 
þeim sviðum sem samningurinn nær til. í aðfaraorðum samningsins segir m.a. að 
það sé markmið samningsaðila að mynda öflugt og einsleitt evrópskt efnahagssvæði 
er grundvallist á sameiginlegum reglum og sömu samkeppnisskilyrðum, tryggri 
framkvæmd, meðal annars fyrir dómstólum, og jafnrétti, gagnkvæmni og heildar- 
jafnvægi hagsbóta, réttinda og skyldna samningsaðila. Jafnframt segir að samnings- 
aðilar hafi einsett sér að beita sér fyrir því að frelsi til vöruflutninga, fólksflutninga, 
þjónustustarfsemi og fjármagnsflutninga verði sem víðtækast á öllu svæðinu. 

Ákvæði EES-samningsins, sem helst reynir á varðandi beina skatta, þ.e. ákvæð- 
in um frjálsa för launafólks í 28. gr v staðfesturéttinn í 31.-35. gr. og frjálsa fjármagns- 
flutninga í 40. gr. og hið almenna ákvæði um bann við mismunun á grundvelli ríkis- 
fangs í 4. gr., eru efnislega sambærileg ákvæðum um sama efni í ESB sáttmálanum 
þótt sá síðarnefndi hafi tekið ýmsum breytingum frá gildistöku EES-samningsins. 13 
Þó hafa einstakar breytingar verið gerðar á sáttmálum Evrópusambandsins sem snúa 
beint að skattamálum, s.s. 65 gr. ESB sem fela í sér ákveðnar tilslakanir á skatta- 
reglum sem tengjast frjálsum fjármagnsflutningum. 14 

Þá er þess líka að gæta að tilskipanir ESB á sviði beinna skatta hafa ekki verið 
teknar upp í EES-samninginn og hafa því ekki áhrif í EES-ríkjunum. Jafnframt verður 
að hafa í huga að tvíhliða eða marghliða samningar einstakra ríkja, einkum tvískött- 


13 Sjá nánar samanburð Stefáns Más Stefánssonar í Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið á 
efnislegu innihaldi ESB og EES reglna. 

14 Grein þessi kom fyrst inn í sáttmála EB með Maastricht sáttmálanum árið 1993 og var þá grein 73d. 
I greininni segir að m.a. að ákvæði sáttmálans um frjálsa fjármagnsflutninga komi ekki í veg fyrir 
að í skattalöggjöf aðildarríkjanna sé gerður greinarmunur á skattgreiðendum sem ekki eru í sömu 
stöðu að því er varðar annaðhvort búsetustað eða hvar fjárfest er. Jafnframt er ákvæði í greininni 
sem heimilar aðildarríkjum að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að koma í veg fyrir skattalagabrot. 
Gildissvið greinarinnar var af ýmsum talið óljóst og jafnvel ekki talið fela í sér annað en staðfest- 
ingu á fyrri dómaframkvæmd Evrópudómstólsins. Sjá m.a. Kristina Stáhl, „EU-samarbetets betyd- 
else pá den direkta beskattningens omráde — gemenskapens kontra medlemsstatemas intressen." 
Með Lissabon sáttmálanum var bætt við ákvæði í 4. mgr. greinarinnar sem varðar aðgerðir 
gagnvart þriðju ríkjum. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


97 


unarsamningar, geta haft áhrif á niðurstöðu mála á sviði Evrópuréttar. Framangreind 
atriði kunna í einhverjum tilvikum að leiða til þess að ekki er unnt að túlka reglur 
EES-samningsins á sama hátt og reglur ESB á sama sviði og torvelda þannig að mark- 
miðum um einsleitni verði náð. Að minnsta kosti í einu máli hefur Evrópudómstóll- 
inn komist að þeirri niðurstöðu að mismunandi reglur giltu annars vegar innan ESB 
og hins vegar gagnvart EES-ríkjunum á þeirri forsendu að í gildi væri samningur 
milli aðildarríkja ESB um gagnkvæma aðstoð í skattamálum. 15 Þetta verður að hafa í 
huga við mat á gildi dóma Evrópudómstólsins. Réttarþróun næstu ára mun leiða í 
ljós hvort misræmi verður meira eða minna einkennandi á sviði skattaréttar. 

Við núverandi stöðu EES-réttar og ESB-réttar má hins vegar ganga út frá því að 
í skattamálum reyni helst á meginreglur ESB/EES réttar um fjórfrelsið, sem eru í 
öllum aðalatriðum eins á öllu EES svæðinu, og því hægt að ganga út frá því að mark- 
mið um einsleitni sé í flestum tilvikum hægt að leggja til grundvallar úrlausn mála. 
Til að ná fram því markmiði hér á landi er bæði beitt almennum lögskýringarað- 
ferðum varðandi þjóðréttarsamninga og sérstökum aðferðum við lögskýringar og 
meðferð réttarheimilda sem eiga sér ekki hliðstæðu í öðrum þjóðréttarsamningum. 

í fyrsta lagi skal skýra lög og reglur til samræmis við ákvæði EES-samningsins. 
Þetta kemur fram í 3. gr. laganna um Evrópska efnahagssvæðið og er í samræmi við 
almennt viðurkennda lögskýringarreglu varðandi þjóðréttarsamninga. í henni felst 
að reynt er að skýra innlendar lagareglur til samræmis við ákvæði þjóðréttar- 
samninga eftir því sem framast er kostur. Af dómafordæmum Hæstaréttar má ráða 
að rétturinn gengur langt í að beita slíkri samræmisskýringu. 16 

í öðru lagi hefur EES-samningurinn ásamt bókunum og viðaukum við hann 
verið lögfestur í heild, sbr. lög nr. 2/1993, með síðari breytingum. Því þarf ekki að 
velkjast í vafa um gildi þeirra reglna sem skýrt koma fram í samningnum sjálfum, 
svo sem vera kynni ef samningurinn væri ólögfest þjóðréttarskuldbinding. Ákvæði 
samningsins hafa því að þessu leyti sömu stöðu sem réttarheimild og önnur sett lög, 
sem hefur m.a. þá þýðingu að einstaklingar geta byggt rétt sinn á ákvæðum samn- 
ingsins. Ákvæði EES-samningsins kunna hins vegar að ganga framar ákvæðum 
annarra laga sé þetta tvennt ósamrýmanlegt. Þetta er talið byggja á 3. gr. laganna þótt 
orðalag ákvæðisins gefi ekki skýra vísbendingu í þessa átt. í 3. gr. laganna segir ein- 
faldlega að skýra skuli lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við 
EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. í athugasemdum við greinina í 
frumvarpi laganna segir hins vegar: „í 3. gr. felst m.a. að innlend lög sem eiga stoð í 
EES-samningnum verði jafnan túlkuð sem sérreglur laga gagnvart ósamræmanlegum 
yngri lögum, að því leyti að yngri lög víki þeim ekki ef þau stangast á, nema lög- 
gjafinn taki það sérstaklega fram." 17 Segir þar ennfremur að þessi regla sé nauðsynleg 


15 Sjá C-540/07, Framkvæmdastjórnin gegn Italíu. Um dóm þennan er nánar fjallað í kafla 3.3. um 
virkt skatteftirlit. 

16 Sjá t.d. hrd. 1990.2. 

17 Alþingistíðindi, 116. löggjafarþing (1992), mál 1, þingskjal 1. 



98 


EES-réttur og skattaréttur 


til að tryggja samræmi í reglunum á Evrópska efnahagssvæðinu. í hrd. 2003.2045 
beitir Hæstiréttur þessari lögskýringu og kemst að þeirri niðurstöðu að ákvæði 2. 
mgr. 14. gr. EES-samningsins sé sérregla sem gangi framar ákvæði 6. tölul. 14. gr. laga 
nr. 50/1988 um virðisaukaskatt. Talið var að túlka bæri ákvæði EES-samningsins sem 
sérreglu fram yfir ákvæði virðisaukaskattslaga og þeim síðarnefndu yrði því ekki 
beitt. Þessi niðurstaða er hins vegar ekki augljós með skoðun á innihaldi og og eðli 
þeirra laga sem um ræðir. Þvert á móti sýnist eðlilegt að líta á lögin nr. 50/1988 sem 
sérlög gagnvart almennum ákvæðum EES-samningsins í lögum nr. 2/1993. 

í þriðja lagi hafa dómsúrlausnir Evrópudómstólsins mikla þýðingu við túlkun 
EES-samningsins. Samkvæmt 6. gr. samningsins ber við framkvæmd og beitingu 
ákvæða hans að túlka þau í samræmi við úrskurði dómstóls Evrópubandalaganna 18 
sem máli skipta og kveðnir hafa verið upp fyrir undirrihmardag samningsins að því 
tilskildu að ákvæði EES-samningsins séu efnislega samhljóða ákvæðum í sáttmálum 
bandalaganna. Samsvarandi ákvæði er einnig í 1. mgr. 3. gr. samnings EFTA-ríkjanna 
um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (ESE). í 2. mgr. 3. gr. ESE er ennfremur 
ákvæði sem varðar úrlausnir Evrópudómstólsins sem falla eftir gildistöku EES-samn- 
ingsins. Þar segir að taka skuli tilhlýðilegt tillit til þeirra meginreglna sem mælt er 
fyrir um í viðkomandi úrskurðum dómstólsins. Með þessu móti hafa úrlausnir Evr- 
ópudómstólsins verið gerðar að mikilvægum fordæmum og lögskýringargögnum. 
íslenskum stjómvöldum og dómstólum ber að taka mið af þeim sem og stofnunum á 
borð við ESA og framkvæmdastjóm ESB sem og EFTA-dómstólinn. Varðandi dóma, 
sem fallið hafa fyrir gildistökudag EES-samningsins, segir að það séu þeir dómar sem 
„máli skipta" sem leggja beri til grundvallar. Með því er átt við dóma sem varða þau 
svið sem EES-samningurinn tekur til, einkum fjórfrelsisreglurnar og reglur um sam- 
keppni. Auk þess kann dómstóllinn að móta meginreglur í dómum sem strangt til 
tekið varða önnur svið en ber samt að líta á sem meginreglur í ESB-rétti, m.a. við 
framkvæmd og beitingu reglna á framangreindum sviðum. Telja má víst að þær 
meginreglur, sem Evrópudómstóllinn hefur þannig mótað á sviðum sem EES-samn- 
ingurinn tekur strangt til tekið ekki til en teljast engu að síður til meginreglna í ESB- 
rétti, geti einnig talist hluti EES-samningsins á grundvelli 6. gr. hans. 19 Þrátt fyrir 
orðalag 2. mgr. 3. gr. ESE, varðandi gildi dóma sem fallið hafa eftir gildistökudag 
EES-samningsins, er á því byggt að í reynd hafi aðgreining á dómum fyrir og eftir 
það tímamark litla eða enga þýðingu í framkvæmd. 20 Þessi staða úrlausna Evrópu- 
dómstólsins er mikilvægur lykill að því að tryggja einsleitni á EES-svæðinu því dóm- 
stóllinn hefur með áratuga langri starfsemi haft víðtæk áhrif á innhald þeirra megin- 
reglna sem settar eru fram í ESB-sáttmálanum og eiga sér samsvörun í EES-samn- 


18 Heiti dómstólsins breyttist með Lissabon-sáttmálanum og heitir nú á ensku Court of Justice í stað 
Court of Justice of the European Communities. Hér vísast til hans sem Evrópudómstólsins eða 
dómstóls Evrópusambandsins. 

19 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur, bls. 311. 

20 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur, bls. 316. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


99 


ingnum. Ef svigrúm væri til mismunandi túlkunar ákvæðanna væri markmið um 
einsleitni fyrir bí. Á grundvelli þess sem að framan er rakið er því gengið út frá því 
að allar úrlausnir Evrópudómstólsins, sem varða beina skattlagningu aðildarríkja 
ESB og samþýðanleika þeirra við fjórfrelsisákvæði EB-samningsins, skuli lagðar til 
grundvallar í sambærilegum málum hér á landi. 

í fjórða og síðasta lagi skal nefnt hér að liður í því að tryggja einsleitni reglna á 
Evrópska efnahagssvæðinu er möguleiki íslenskra dómstóla til að leita álits EFTA- 
dómstólsins varðandi álitaefni honum tengd. EFTA-dómstóllinn, sem er í fleshi hlið- 
stæður dómstól Evrópusambandsins, notar svo aftur beint fordæmi þess síðamefnda 
við túlkun á efnislega sambærilegum reglum EES-réttar. 

Að þessu sögðu verður þó að leggja áherslu á það sem segir í upphafi kaflans 
um að alltaf þurfi að kanna hvort mismunandi þróun reglna hafi átt sér stað innan 
ESB annars vegar og EES hins vegar, ýmist vegna breytinga á sáttmála ESB, af- 
leiddrar löggjafar eða fyrir áhrif samninga einstakra ríkja, tveggja eða fleiri sbr. áður- 
nefndan dóm Evrópudómstólsins frá árinu 2009. 

3. Frelsisákvæði EES-réttar og beinir skattar 

Eins og fram hefur komið er ekki fjallað um beina skatta í EES-samningnum og 
engar tilskipanir á því sviði hafa verið teknar upp í samninginn, hvorki við undir- 
ritun hans né síðar þar sem þær teljast ekki vera hluti samningsins. 21 Hins vegar eru í 
samningnum ákvæði sem varða óbeina skatta sem miða að því að tryggja frjálst flæði 
vöru, m.a. 14. gr. samningsins sem leggur bann við mismunandi skattlagningu inn- 
lendra og erlendra vara. í áðurnefndum dómi hæstaréttar, hrd. 2003.2045, var niður- 
staðan sú að reglur um misháan virðisaukaskatt á bækur á íslensku annars vegar og 
erlendum tungumálum hins vegar væri óbein mismunun sem stríddi gegn 2. mgr. 14. 
gr. EES-samningsins. 

Við gildistöku EES-samningsins var talið að samningurinn hefði ekki áhrif á 
reglur um beina skatta. í málflutningi fyrir EFTA-dómstólnum í máli nr. E-6/98, þar 
sem deilt var um fyrirkomulag svæðisbundins tryggingargjalds í Noregi, héldu 
norsk stjórnvöld því þannig fram að umdeildar reglur, sem stefnandi taldi stríða 
gegn ríkisstyrkjaákvæðum EES-samningsins, væru hluti af almennu skattkerfi lands- 
ins og féllu sem slíkar utan gildissviðs samningsins. 22 Dómurinn féllst ekki á þessi 
rök og segir m.a. í niðurstöðu sinni að ekki beri að halda skattareglum utan við 
samninginn, líta verði til áhrifa reglnanna en ekki heitis þeirra þegar metið er hvort 
þær stríði gegn almennum ákvæðum EES-samningsins. 23 Sama afstaða kemur fram í 


21 Sjá hins vegar Jón Elvar Guðmundsson, „European tax law in the relations with the EFTA coun- 
tries," um áhrif EES-réttar á afleidda löggjöf ESB á sviði beinna skatta. Hann telur að Evrópusam- 
bandsríkjunum sé skylt að veita EES-ríkjum sömu meðferð og ESB-ríkjum á grundvelli slíkrar 
löggjafar. 

22 Sjá nánar greinar 24-26. 

23 Grein 34. 



100 


EES-réttur og skattaréttur 


máli E-5/04, Fesil ASA og Finnfjord Smelteverk AS gegn ESA, og í máli E-l/04, Fokus 
bank-málinu. í síðarnefnda málinu tekur dómurirtn fram að þótt skattkerfi falli að 
meginstefnu utan sviðs samningsins verði aðildarríki engu að síður að beita skatt- 
lagningarrétti sínum í samræmi við almennar reglur samningsins. 24 Þessi niðurstaða 
EFTA-dómstólsins er í samræmi við margstaðfesta afstöðu Evrópudómstólsins. 25 

3.1. Almennt um bann við mismunun 

Bann við mismunun á grundvelli ríkisfangs er grundvallarstef í EES-rétti. Bannið 
kemur fram í 4. gr. EES-samningsins þar sem segir að hvers konar mismunun á 
grundvelli ríkisfangs sé bönnuð á gildissviði samningsins nema annað leiði af eins- 
tökum ákvæðum hans. Ákvæði þetta er efnislega samhljóða núverandi 18. gr. ESB. í 
skattarétti hafa þessi almennu ákvæði um bann við mismunun ekki mikla sjálfstæða 
þýðingu þar sem reglur innri markaðarins, einkum reglurnar um fjórfrelsið, ganga 
framar þeim. 26 Því eru skattamál yfirleitt rekin á grundvelli brota á reglum innri 
markaðarins, einhvers frelsisákvæðanna eða samkeppnisreglum. Fjórfrelsisreglurnar 
fela í sér víðtækara bann en felst í banni við mismunun þar sem ákvæðunum er 
einnig ætlað að koma í veg fyrir að aðildarríkin hindri eða takmarki það frelsi sem 
ákvæðin fjalla um. 

í banni við mismunun felst bæði að bannað er að mismuna eða meðhöndla aðila 
í sömu stöðu á mismunandi hátt án gildra efnisraka og jafnframt er bannað að af- 
greiða ósambærileg mál með sama hætti, án gildra efnisraka. 27 Bannið í 4. gr. EES (18. 
gr. ESB) er bann við mismunun á grundvelli ríkisfangs. Hvað fyrirtæki varðar, þá er 
átt við það hvar fyrirtæki hefur skráða skrifstofu eða eftir atvikum hvar yfirstjórn 
þess eða aðalstöðvar eru staðsettar, sbr. 34. gr. EES-samningsins. 28 Bannið gildir 
almennt á tvo vegu; ríkjum er bæði bannað að mismuna eigin fyrirtækjum sem og 
erlendum, þ.e. brotið getur falist í því að reglumar torveldi fyrirtækjum ríkis að 
stunda starfsemi annars staðar á EES-svæðinu eða að reglurnar beinist að erlendum 
fyrirtækjum sem stunda starfsemi í viðkomandi ríki. 29 


24 Grein 20. 

25 Sjá t.d. grein 29 í máli C-446/03, Marks & Spencer. 

26 18. gr. ESB er almenn regla (lex generalis) um bann við mismunun á grundvelli ríkisfangs en önnur 
ákvæði sáttmálans, s.s. fjórfrelsisákvæðin, eru sérreglur (lex specialis) að því er varðar gildissvið 
þeirra ákvæða. Þetta þýðir að einstök frelsisákvæði ganga framar almennu reglunni en hins vegar 
er aðferðin við að meta hvort um mismunun sé að ræða sú sama hvort sem byggt er á almennri 
reglu eða sérákvæði. Sjá Jeppe R. Stokholm, EU skatteret, bls. 138 o.áfr. 

27 Stefán Már Stefánsson, „Leyfilegar takmarkanir á fjórfrelsisákvæðum EB/EES réttar," bls. 412. 

28 Sjá líka 20. grein í máli C-212/97, Centros, þar sem segir m.a.: „The location of their registered 
office, central administration or principal place of business serves as the connecting factor with the 
legal system of a particular State in the same way as does nationality in the case of a natural 
person." 

29 Sjá t.d. grein 42 í máli C-9/02, Lasteyrie du Saillant, og dóma sem þar er vísað til. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


101 


Með banni við mismunun er ekki bara átt við augljósa mismunun byggða á 
ríkisfangi heldur hefur Evrópudómstóllinn einnig lýst þeirri reglu að sérhver óbein 
eða dulin mismunun, sem í framkvæmd leiðir til sömu niðurstöðu, sé brot á reglunni 
um bann við mismunun. 30 Óbein eða dulin mismunun felst þá í því að beita reglum 
sem ekki byggja á þjóðerni skattgreiðenda, eða í tilviki fyrirtækja á heimilisfesti 
þeirra, til að ákvarða mismunandi skattgreiðslur sem í reynd leiða til þess að borg- 
arar annarra ríkja er mismunað gagnvart eigin borgurum ríkisins. í máli C-195/90, 
Framkvæmdastjórnin gegn Þýskalandi, reyndi á lögmæti reglna varðandi skattlagn- 
ingu þungaflutninga. Skattur var lagður á notkun atvinnubifreiða á þýskum vegum 
en samhliða upptöku skattsins voru gerðar aðrar skattalagabreytingar sem miðuðu 
að því að létta af þýskum atvinnubifreiðafyrirtækjum skatti jafnháum nýju álögun- 
um. í raun hafði skattlagningin því einungis áhrif á skattbyrði erlendra fyrirtækja og 
bætti samkeppnisstöðu þýskra fyrirtækja sem því nam. Þetta taldi dómstóllinn að 
bryti í bága við reglur bandalagsins um flutningastarfsemi. 31 í máli C-324/00, 
Lankhorst-Hohorst, var niðurstaða dómstólsins byggð á sömu sjónarmiðum. 

Þá er stundum greint á milli þess sem kallað er lóðrétt og lárétt mismunun. Með 
lóðréttri mismunun (d. vertikal forskelsbehandling, e. vertical discrimination ) er átt við 
mismunun sem byggir á því að starfsemi, sem fer fram innan viðkomandi ríkis, er 
skattlögð með hagfelldari hætti en sams konar starfsemi sem fer fram að hluta til í 
öðru aðildarríki. Lóðrétt mismunun felur því alltaf í sér skoðun á einhverri efnahags- 
legri starfsemi sem fer fram í fleiri en einu aðildarríki. 32 Lárétt mismunun felur hins 
vegar í sér mismunun byggða á öðru en staðsetningu eða heimilisfesti, s.s ef reglur 
eru mismunandi eftir félagaformi, t.d. þannig að fyrirtæki, sem stofnar dótturfélag í 
öðru ríki fær aðra skattlega meðferð í heimaríki sínu heldur en fyrirtæki í sambær- 
ilegri stöðu sem stofnar útibú í sama þriðja ríki. Hér er það ekki skilgreiningaratriði 
að starfsemin fari fram í fleiri en einu ríki heldur hitt í hvaða félagaformi hún er 
stunduð. 

3.2. Hvenær er um mismunun að ræða? 

Útgangspunkturinn við mat á því hvort brotið er gegn banni við mismunun á sviði 
skattaréttar er að kanna hvort staða aðila, sem bomir eru saman, sé sambærileg því 
bann við mismunun felst í því að ekki má mismuna aðilum sem eru í sambærilegri 
stöðu. Það getur hins vegar verið nokkuð snúið að lesa út úr dómum Evrópudóm- 


30 Omar G. Dajani o.fl., E0S-avtalen og norsk skatterett, bls. 59, þar sem vísað er til máls C-360/89, 
Framkvæmdastjórnin gegn Ítalíu. 

31 Þótt málið varði ekki brot á fjórfrelsisreglunum hefur það þýðingu hér varðandi það hvernig mis- 
munun getur talist andstæð samningnum þótt hún sé óbein afleiðing einstakrar skattlagningar. Sjá 
nánar Nikolaj Vinther og Erik Werlauff, „Hvad bor Danmark gore ved problemet „tynd 
kapitalisering" eftir dommen in Lankhorst-Hohorst?" 

32 Jeppe R. Stokholm, EU skatteret, bls. 140. 



102 


EES-réttur og skattaréttur 


stólsins og EFTA-dómstólsins, hvaða þættir eru valdir til að bera saman og hvernig sá 
samanburður fer fram. 

Hvað einstaklinga varðar þá hefur Evrópudómstóllinn slegið því föshi að þeir 
sem eru heimilisfastir og þeir sem ekki eru heimilisfastir í tilteknu ríki, geti vanalega 
ekki talist vera í sambærilegri stöðu í upprunalandsríkinu. Þetta er í samræmi við 
viðurkennda reglu á sviði alþjóðlegs skattaréttar að greint er á milli þeirra sem bera 
fulla og takmarkaða skattskyldu eftir því hvar þeir eru heimilisfastir. Þetta kemur 
m.a. fram í Schumacker málinu, C-279/93. Þetta sjónarmið skýrist af því að venjulega 
afla þeir, sem ekki eru heimilisfastir í viðkomandi ríki, einungis hluta eða jafnvel 
óverulegs hluta tekna sinna í viðkomandi ríki en hafa aðalframfærslu af tekjum í sínu 
heimaríki. Er þá talið rétt að í heimilisfestisríki sé beitt reglum sem lúta að persónuaf- 
slætti, barnabótum og öðrum skattareglum sem lúta að persónulegri stöðu viðkom- 
andi skattgreiðanda. Schumacker málið varðaði tekjuskatt einstaklings. Sama niður- 
staða var í máli D, C-376/03 sem laut að eignarskatti. Þrátt fyrir ofangreint gehir í 
vissum tilvikum verið um óheimila mismunun að ræða ef afleiðingar reglnanna, sem 
til skoðunar eru, teljast ósamrýmanlegar ESB-rétti óháð heimilisfesti skattgreiðanda. 33 

Ekki er hægt að beita sömu rökum fullum fetum í samanburði á stöðu fyrir- 
tækja með heimilisfesti utan og innan tiltekins aðildarríkis. í máli Marks & Spencer 
segir að heimilisfesti skattaðila geti mögulega haft áhrif á skattskyldu hans en svo er 
bætt við, í grein 38: „í sérhverju tilviki er nauðsynlegt að skoða hvort sú staðreynd að 
skattaívilnun standi eingöngu heimilisföstum skattgreiðendum til boða sé byggð á 
viðeigandi hlutlægum þáttum sem réttlætt geta mismunandi skattlagningu." 34 

í málum sem lúta að skattlagningu arðgreiðslna milli fyrirtækja hefur í 
nokkrum málum reynt á reglur landsréttar sem skattleggja með mismunandi hætti 
greiðslur til fyrirtækja eftir því hvort þau eru heimilisföst í viðkomandi ríki eða ekki. 
í tveimur dómum Evrópudómstólsins (C-170/05, Denkavit og C-379/05, Amurta) og 
einum dómi EFTA-dómstólsins (E-l/04, Fokus bank) hefur niðurstaðan verið sú að 
þessi fyrirtæki teljast vera í sambærilegri stöðu. í Fokus bank-málinu virðist markmið 
skattlagningarinnar hafa skipt máli í þessum samanburði. í málinu kom fram að 
markmið skattaafsláttar (eða frádráttar) á arðgreiðslum til fyrirtækja í Noregi væri að 
koma í veg fyrir efnahagslega tvísköttun arðstekna. Þar sem sýnt var fram á að slík 
efnahagsleg tvísköttun væri möguleg, bæði í tilviki þeirra fyrirtækja sem voru heim- 
ilisföst í Noregi og utan Noregs, var talið að reglan yrði að ná til fyrirtækja óháð 
heimilisfesti; annað væri mismunun aðila í sambærilegri stöðu í ofangreindum 

33 Jeppe R. Stokholm, EU skatteret, bls. 160. 

34 Mál C-446/03. Orðrétt segir í 38. gr. dómsins: „In each specific situation, it is necessary to consider 
whether the fact that a tax advantage is available solely to resident taxpayers is based on relevant 
objective elements apt to justify the difference in treatment." 

35 Grein 30 í dóminum og umfjöllun Barry Larking, „Fokus Bank: The end of withholding tax as we 
know it?" einkum bls. 71-72. Fleiri dómar Evrópudómstólsins eru á svipuðum nótum. Hins vegar 
eru einstakir nýrri dómar ekki alveg á sömu línu, sbr. einkum C-374/04, ACT Group Litigation og 
C-376/03, D. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


103 


þremur málum var um að ræða arðgreiðslur til fyrirtækja sem ekki voru með fasta 
starfsstöð í því ríki sem arðgreiðslurnar voru greiddar. 

í máli Marks & Spencer, C-446/03, áleit dómstóllinn að breskt móðurfélag, sem 
ætti dótturfélag heimilisfast í Bretlandi, og annað sem ætti dótturfélag í öðru ESB-ríki 
væru í sambærilegri stöðu. Hér sem endranær þarf hins vegar að gæta að jafnvæginu 
milli skyldu aðildarríkja til að gæta jafnræðis og torvelda ekki frelsisákvæðin annars 
vegar og rétt þeirra til að ákveða sjálf skattlagningu innan sinnar lögsögu. í því sam- 
bandi má benda á mál ACT Group Litigation, C-374/04, þar sem niðurstaðan var m.a. 
sú að aðildarríki var talið heimilt að binda frádrátt frá skatti vegna móttekinna arð- 
greiðslna við móðurfélög heimilisföst í því ríki. Sú niðurstaða byggir á því að gagn- 
stæð niðurstaða hefði leitt til þess að ríkinu hefði í reynd verið ómögulegt að skatt- 
leggja hagnað heimilisfastra dótturfélaga og ganga þannig gegn sjálfsákvörðunarrétti 
þeirra. 36 

Mat á því hvort aðilar teljist vera í sambærilegri stöðu er nátengt mati á því 
hvort takmarkanir á frelsisákvæðum séu réttlætanlegar. í eldri dómum Evrópudóm- 
stólsins dvelur dómurinn ekki lengi við þessa spurningu heldur gengur út frá því að 
tilteknar aðstæður séu sambærilegar og einbeitir sér því frekar að því hvort lögmæt 
sjónarmið geti réttlætt mismunandi skattlagningu. í nýrri dómum fer meira fyrir um- 
fjöllun um samanburð á stöðu skattaðila. Ef niðurstaða dómsins er sú að aðilar teljist 
ekki vera í sambærilegri stöðu fer ekki fram frekari skoðun á því hvort um ólögmæta 
mismunun eða takmörkun á fjórfrelsisákvæðum sé að ræða. Michael Lang heldur því 
fram að dómstólinn virðist líta svo á að aðildarríkum sé þá heimilt að haga skatta- 
reglum að vild. Hann gagnrýnir þessa nálgun dómstólsins og telur að grunnsjónar- 
mið, sem lúta að réttlætanlegum takmörkunum, og meðalhófsreglan ættu að leiða til 
þess að dómstóllinn skoði einnig áhrif skattareglna þótt aðstæður skattaðila séu ekki 
að fullu sambærilegar. Með öðrum orðum þá verði að vera samhengi á milli þess hve 
ólík aðstaðan er og þess hve mikill munur er á skattareglum sem gilda. 37 

3.3. Ólögmætar takmarkanir á fjórfrelsisreglum 

Markmið reglna um innri markað ESB er að afnema allar hindranir á frjálsum vöru- 
flutningum, fólksflutningum, þjónustustarfsemi og fjármagnsflutningum. Eins og 
áður segir þá hafa almenn ákvæði um bann við mismunun ekki mikla sjálfstæða 
þýðingu í skattarétti þar sem reglur innri markaðarins ganga framar þeim. Því eru 
skattamál yfirleitt rekin á grundvelli brota á reglum innri markaðarins, einhvers 
frelsisákvæðanna eða samkeppnisreglum. 


36 Sjá greinar 58-60 í dóminum. I „Denkavit Intemationaal: the balance between fiscal sovereignty 
and the fundamental freedoms?" bendir Frans Vanistendael á að í þessum dómi er borin saman 
aðstaða tveggja ríkja með tilliti til þess hvort þau teljist vera í sambærilegri stöðu. 

37 Michael Lang, „Direct taxation: is the ECJ heading in a new direction?" bls. 21 o.áfr. og eigin rit sem 
hann vísar til í neðanmálsgreinum 12-14. 



104 


EES-réttur og skattaréttur 


Mörg ákvæði sem varða innri markaðinn kveða á um bann við mismunun á 
grundvelli ríkisfangs en í sumum ákvæðum er fjallað um bann við hindrunum eða 
takmörkun á frelsi og enn önnur styðjast við hvort tveggja. 38 Eins og áður sagði hefur 
Evrópudómstóllinn ekki einungis talið að bein mismunun brjóti í bága við ákvæði 
sáttmálans heldur einnig óbein eða dulin mismunun. Jafnframt hefur dómstóllinn 
talið ýmsar takmarkanir og hindranir fyrir því að nýta frelsisákvæði samningsins 
andstæðar ákvæðum hans. 

Munurinn á banni við mismunun og banni við takmörkunum á fjórfrelsis- 
ákvæðunum er sá að bann við mismunun er beint gegn reglum aðildarríkja sem fela í 
sér mismunandi meðferð sambærilegra tilvika eða eins meðferð ólíkra tilvika. Banni 
við takmörkunum er hins vegar beint gegn ráðstöfunum aðildarríkjanna sem geta 
hindrað notkun frelsisákvæða samningsins eða gert það óaðgengilegra fyrir aðila að 
nýta sér þau. Bann við takmörkunum frelsisákvæðanna gengur því lengra en bann 
við mismunun þar sem það er nægjanlegt að aðgerðir eða reglur feli í sér að það sé 
minna aðlaðandi að nýta sér frelsisákvæðin. Bann við takmörkunum getur með 
öðrum orðum átt við þótt ekki sé um eiginlega mismunun að ræða. Banni við mis- 
munun er einungis unnt að beita þar sem hægt er að sýna fram á að mismunandi 
reglur gildi um vörur, einstaklinga, þjónustu, félög eða fjármagn á grundvelli upp- 
runa (ríkisfangs). Mismunun er í eðli sínu líka takmörkun og því má segja að bann 
við mismunun sé nokkurs konar hlutmengi í reglu um bann við takmörkun. Bann 
við mismunun er þar með lágmarkskrafa sem varðar allar reglur um innri markaðinn 
og vandinn er því að ákveða hvenær ákvæði gengur lengra og felur einnig í sér bann 
við takmörkunum. 

Fræðilega er greint á milli þess að ráðstafanir feli í sér bann við mismunun 
annars vegar, og hins vegar að regla takmarki eða hindri notkun fjórfrelsisins þar 
sem aðferðirnar við að meta lögmæti slíkra reglna er mismunandi. Ef fyrirkomulag í 
aðildarríki er talið fela í sér mismunun á grundvelli þjóðernis (staðfestu í tilviki fyrir- 
tækja) verður slíkt einungis talið réttlætanlegt ef það styðst við eitthvert undantekn- 
ingarákvæða sáttmálans sjálf sem varðar vernd almannahagsmuna. Slíkt ákvæði er 
m.a. að finna í 36. gr. ESB þar sem fjallað er um að ákvæði um frjálsa vöruflutninga 
komi ekki í veg fyrir takmarkanir sem réttlætast af almennu siðferði, allsherjarreglu. 


38 Auk 18. gr. ESB felur 45. gr. í sér bartn við allri mismunun sem byggir á ríkisfangi launþega að því 
er lýtur að atvirmu og starfs- og ráðningarskilyrðum. Á hinn bógirrn er ákvæði 34. gr. og fleiri 
greinar er varða vöruflutninga sett fram sem barrn takmörkunum þar sem lagt er barrn við magn- 
takmörkunum á innflutningi vara og aðrar ráðstafanir með samsvarandi áhrif. Þá er ákvæði 49. gr. 
um staðfesturétt bæði sett fram sem bann við takmörkun, sbr. 1. mgr. þar sem segir að barrnað sé að 
leggja höft á rétti ríkisborgara aðildarríkis til að öðlast staðfestu á yfirráðasvæði armarra aðildar- 
ríkja og barrn við mismunun, sbr. 2. mgr. þar sem kveðið er á um að staðfesturétturirm feli í sér að 
sömu reglur skuli gilda um ríkisborgara irrnan og utan aðildarríkis. Ákvæði 63. gr. um frelsi til fjár- 
magnsflutninga er sett fram sem bann við takmörkunum. Það er jafnframt eina greinin sem nær til 
ríkja utan innri markaðarins. Sjá nánar Karsten Engsig Sorensen og Poul Runge Nielsen, EU-retten, 
bls. 236 og 237. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


105 


almannaöryggi, vernd lífs og heilsu manna eða dýra eða gróðurvernd, vernd þjóðar- 
verðmæta, er hafa listrænt, sögulegt eða fornfræðilegt gildi, eða vernd eignarréttinda 
á sviði iðnaðar og viðskipta. Sambærilegt ákvæði er í 13. gr. EES-samningsins. Þetta á 
sérstaklega við ef um beina mismunun er að ræða. 39 Fyrirkomulag sem felur í sér tak- 
markanir á frelsisákvæðum samningsins þarfnast hins vegar ítarlegri skoðunar þar 
sem slíkt kann að vera heimilt á grundvelli ólögfestra sjónarmiða um réttlætanlegar 
takmarkanir á frelsisákvæðunum. 40 í framkvæmd getur þó verið örðugt að greina á 
milli brota sem byggja á mismunun annars vegar og takmörkunum hins vegar, sér- 
staklega hvað varðar óbeina mismunun. í því efni verður að athuga að frelsisákvæði 
sáttmálans fela flest í sér hvort tveggja, bann við mismunun og bann við takmörk- 
unum svo sem að framan greinir auk þess sem úrlausnir dómstólsins eru ekki alltaf í 
samræmi við framangreinda aðgreiningu í fræðikenningum. Þannig hefur dómstóll- 
inn í sumum tilvikum metið hvort brot, sem byggja á mismunun, megi réttlæta á 
grundvelli ólögfestra sjónarmiða sem sögð eru að eigi einungis að koma til skoðunar 
að því er varðar hindranir á fjórfrelsisákvæðum sáttmálans án þess að um eiginlega 
mismunun sé að ræða. 41 Þannig hefur verið bent á að í Bachman-málinu var talið að 
um óbeina mismunun væri að ræða, sem engu að síður var talin réttlætanleg á 
grundvelli ólögfestra sjónarmiða um brýna almannahagsmuni en í máli Royal Bank 
of Scotland var talið að engin ólögfest réttlætingarsjónarmið kæmu til skoðunar þar 
sem um mismunun væri að ræða. 42 Því verður að hafa í huga að þau sjónarmið sem 
lýst er í 3. kafla, um réttlætanlegar takmarkanir á fjórfrelsisreglunum geta átt við 
bæði varðandi mál sem lúta að óbeinni mismunun og takmörkunum á fjórfrelsinu án 
þess að um slíka mismunun sé að ræða. 43 

Hvað skattamál varðar þá horfir dómstóllinn yfirleitt einangrað á umdeild 
skattaákvæði, þ.e. hann tekur ekki tillit til þess þótt sýnt sé fram á að heildarskatt- 
lagning erlends fyrirtækis sé sambærileg eða eins og um innlent fyrirtæki sé að ræða. 
Þetta kemur fram í Avoir Fiscal-málinu, sem er eitt af fyrstu skattamálum sem komu 
til kasta Evrópudómstólsins og hefur verið vikið að þessu í nokkrum málum síðar. 
Má þar nefna dóm í máli C-330/91, Commerzbank. Þýskur banki sem rak útibú í 
Bretlandi átti ekki rétt á sama skattahagræði og félög sem skráð voru þar í landi. 

Talið var að þessar reglur brytu gegn 43. gr. EB (nú 49. gr. ESB sem er samsvarandi 
31. gr. EES) um staðfesturétt og breytti engu þótt sýnt væri fram á að önnur ákvæði 


39 Karsten Engsig Sarensen og Poul Runge Nielsen, EU-retten, bls. 244-245. 

40 Ben J. M. Terra og Peter J. Wattel, European tax law, bls. 55. 

41 Karsten Engsig Sorensen og Paul Runge Nielsen tala í EU-retten annars vegar um að óbein mis- 
munun sé skoðuð út frá því hvort málefnalegar forsendur (d. saglige grunde) liggi til grundvallar 
mismunandi meðferð og hins vegar að brýnir almannahagsmunir (d. tvingende almene hensyn) geti 
réttlætt takmarkanir á frelsisákvæðunum en taka jafnframt fram að sterk líkindi séu með báðum 
aðferðunum. Sjá bls. 245. 

42 Mál C-204/90, Bachman, og C-311/97, Royal Bank of Scotland, og umfjöllun um ósamkvæmni 
dómstólsins í heimild sem vísað er til í neðanmálsgrein 40 hér að ofan. 

43 Sjá nánar Jeppe R. Stokholm, EU Skatteret, bls. 490 o.áfr. 



106 


EES-réttur og skattaréttur 


breskra skattalaga væru þeim hagfelldari einmitt vegna þess að fyrirtækið var rekið 
sem útibú en ekki sem sjálfstætt félag þar í landi. Þetta kemur einnig fram í Saint- 
Gobain-málinu, sem varðaði mismunandi skattalega meðferð arðgreiðslna milli 
félaga, eftir því hvort þau væru útibú erlendra fyrirtækja eða sjálfstæð þýsk félög. 

Um það sjónarmið þýskra skattyfirvalda, að skattlagningu arðgreiðslna yrði að skoða 
í samhengi við skattlagningu arðs á síðari stigum í höndum þýskra félaga, sagði 
dómurinn: „í þessu sambandi verður að athuga að mismunandi skattlagningu 
heimilisfastra fyrirtækja og útibúa er á hinn bóginn ekki hægt að réttlæta með öðru 
hagræði sem útibú njóta umfram heimilisföst fyrirtæki sem, að mati þýskra stjórn- 
valda, vegi upp óhagræði þess að njóta ekki þess skattalega hagræðis sem um er 
deilt. Jafnvel þótt slíkt hagræði væri til staðar, getur það ekki réttlætt brot á skyldu 
samkvæmt 52. gr EB til að veita þeim sömu meðferð að landsrétti varðandi þá 
skattaívilnun sem um ræðir [. . .]" 44 

íþyngjandi skrifræðisreglur geta falið í sér ólögmætar takmarkanir á sviði 
skattaréttar. Það gehir með öðrum orðum verið um ólögmæta hindrun að ræða þótt 
ekki sé munur á skattskyldu innlendra fyrirtækja og hinna sem staðfestu eiga í öðru 
ESB-ríki skattskylda. Dæmi um þetta er C-250/95, Futura Participations, þar sem 
kröfur til framsetningar bókhalds gagnvart fyrirtækjum sem staðfestu höfðu í öðru 
ESB-ríki þóttu ganga lengra en nauðsyn krafði til að ná yfirlýstu markmiði þeirra um 
að halda uppi virku skatteftirliti. 

Þá getur bann við mismunun bæði takmarkað heimildir aðildarríkja til að setja 
reglur sem hindra eigin ríkisborgara í að leita til annarra ESB-ríkja jafnt og reglur sem 
torvelda borgurum annarra ríkja að athafna sig í viðkomandi ríki. Svokallaður út- 
gönguskattur (e. exit tax ) er dæmi um slíka skattlagningu. Á hinn bóginn er reglum 
innri markaðarins ekki ætlað að koma í veg fyrir mismunun sem birtist í því að 
reglur, sem einungis varða starfsemi innan tiltekins ESB-ríkis, séu óhagfelldari þeim 
sem þar starfa heldur en reglur sem gilda um starfsemi sem fram fer yfir landamæri. 
Slíkar reglur gæhi hins vegar eftir atvikum talist fela í sér skaðlega skattasamkeppni 
eða ólögmæta ríkisstyrki. 

3.4. Tengsl tvísköttunarsamninga við ESB/EES-rétt 

í nokkrum málum fyrir Evrópudómstólnum og a.m.k. í einu máli fyrir EFTA- 
dómstólnum (Fokus bank) reyndi á samspil tvísköttunarsamninga og Evrópureglna. 
Ýmis tilvik geta komið upp í þessu sambandi. Meðal annars hafa vaknað spumingar 


44 1 53. gr. máls C-307/97, Saint-Gobain stendur: „In this regard, it must be observed that the differ- 
ence in tax treatment between resident companies and branches cannot, however, be justified by 
other advantages which branches enjoy in comparison with resident companies and which, accor- 
ding to the German Government, will compensate for the disadvantages of not being allowed the 
tax concessions in question. Even if such advantages exist, they cannot justify breach of the obliga- 
tion laid down in Article 52 of the Treaty to accord the same domestic treatment conceming the tax 
concessions in question [...]" 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


107 


varðandi þau tilvik að tvísköttunarsamningar milli tveggja ESB-ríkja leiða til þess að 
fyrirtæki í þeim ríkjum eru skattlögð með hagfelldari hætti en fyrirtæki í öðrum ESB- 
ríkjum. Þessi áhrif tvísköttunarsamninga hefur dómstóllinn ekki talið fela í sér brot á 
frelsisákvæðum ESB-sáttmálans. 45 Þá hefur reynt á það hvaða áhrif það hefur á mat á 
landsreglum, sem fela í sér einhverja mismunun á milli fyrirtækja innan og utan við- 
komandi ríkis, að ákvæði tvísköttunarsamninga geti leitt til þess að sú mismunun 
verði leiðrétt í heimaríki viðkomandi fyrirtækis. Einnig hefur verið spurt hvort það 
skipti máli, þegar slík heimildarákvæði eru í tvísköttunarsamningum, 46 hvort þau 
komi að raunverulegu gagni í viðkomandi tilviki. 

í Denkavit-málinu, C-170/05, var óskað forúrskurðar Evrópudómstólsins varð- 
andi skattlagningu arðgreiðslna hollensks móðurfélags frá dótturfélagi í Frakklandi. 
Frönsk skattalöggjöf gerði ráð fyrir því að arðgreiðslur til félaga sem ekki hefðu 
skattalegt heimilisfesti í Frakklandi væru skattlagðar á meðan frönsk fyrirtæki voru 
að mestu leyti undanþegin skattgreiðslum í sömu tilvikum. Skatthlutfall arðgreiðslna 
til erlendra félaga var 25% en á grundvelli tvísköttunarsamnings milli Hollands og 
Frakklands var skattur hollenskra fyrirtækja takmarkaður við 5% enda væri eignar- 
hluti þeirra í dótturfélaginu a.m.k. 25%. Þetta fyrirkomulag var talið brjóta í bága við 
43. gr. EB (nú 49. gr. ESB). Fyrir lá að Denkavit gæti ekki fengið afslátt á skattgreiðsl- 
um í Hollandi á móti franska skattinum á grundvelli 24. gr. tvísköttunarsamningsins 
þar sem móttekinn arður var ekki skattlagður sérstaklega samkvæmt hollenskum 
skattalögum. Frönsk stjómvöld héldu því fram að í samræmi við grunnreglur alþjóð- 
legs skattaréttar, þá væri það hlutverk heimilisfestisríkis að leiðrétta áhrif tvískött- 
unar. Evrópudómstóllinn féllst ekki á þessa málsvörn og sagði að frönsk stjómvöld 
gæhi ekki vísað til tvísköttunarsamninga til að firra sig ábyrgð á skyldum samkvæmt 
sambandsrétti. Jafnframt segir dómurinn að beiting umrædds tvísköttunarsamnings 
og hollenskra skattareglna komi ekki í veg fyrir að hollensk fyrirtæki sæti skattlagn- 
ingu sem sé þyngri en frönsk fyrirtæki sæti og því feli franskar skattareglur í sér 
ólögmæta takmörkun á staðfesturétti umrædds fyrirtækis. 47 Álykta má frá þessum 
dómi að ekki einungis þurfi að skoða löggjöf þess ríkis sem leggur á umdeildan skatt 
heldur einnig ákvæði tvísköttunarsamninga og löggjafar heimaríkis þegar brot á fjór- 
frelsisákvæðunum eru metin. Mismunun sem byggir á því að upprunaríkið skatt- 
leggur tekjur erlendra aðila þyngra en innlendra fyrirtækja kann að mega réttlæta 


45 Mál C-376/03, D. Leyst er úr málinu á grundvelli þess að menn teljist ekki vera í sambærilegri 
stöðu, þ.e. þeir sem falla undir tiltekinn tvísköttunarsamning og hina sem ekki gera það. Sjá grein 
61. Niðurstaðan er umdeild. 

46 Er þá átt við þetta: I tvísköttunarsamningi er ákvæði þess efnis að ríki A megi leggja allt að 10% 
skatt á arðgreiðslur til aðila í ríki B og jafnframt að ríki B sé skuldbundið til að veita frádrátt á móti 
þessum skatti ef það skattleggur sömu tekjur. Slíkt ákvæði hefur í raun enga þýðingu nema í þeim 
tilvikum að ríki B skattleggi arðinn samkvæmt eigin skattalögum því að öðrum kosti er engin 
skattur til að heimila frádrátt frá. 

47 Sjá greinar 51-55 í dóminum. 



108 


EES-réttur og skattaréttur 


með því að tvísköttunarsamningar og löggjöf heimaríkis veiti afslátt á móti. 4s í 
Denkavit-málinu lá fyrir að sú var ekki raunin. 

Hins vegar var dómur EFTA-dómstólsins í máli Fokus bank ekki í fullu sam- 
ræmi við ofangreinda niðurstöðu. Með líkum hætti og í Denkavit reyndi á lögmæti 
afdráttarskatts á arðgreiðslur erlendra móðurfélaga fyrirtækja í Noregi. Varðandi 
samspil tvísköttunarsamninga og fjórfrelsisreglna EES-samningsins, taldi EFTA- 
dómstóllinn ákvæði tvísköttunarsamninga ekki skipta máli við mat á lögmæti 
norskra reglna óháð því hvort ákvæði þeirra í reynd leiddu til þess að erlend fyrir- 
tæki fengju leiðréttingu tvísköttunar í heimilisfestisríki sínu . 49 í áliti aðallögmanns í 
Denkavit-málinu er gerð ítarleg grein fyrir því af hverju þessu sjónarmiði er hafnað 
og byggt á því að horfa verði heildstætt á skyldur heimilisfestisríkis og upprunaríkis 
þegar frelsisákvæði samningsins eru metin og jafnframt að horfa verði til raunveru- 
legra efnahagslegra áhrifa skattkerfa við tilteknar aðstæður . 50 

4. Réttlætanlegar takmarkanir 

Ef niðurstaða athugunar Evrópudómstólsins er sú að reglur takmarki með einhverj- 
um hætti möguleika til að nýta fjórfrelsisákvæði samningsins, eða aðrar grundvallar- 
reglur hans, eru talsverðar líkur á að slíkar reglur teljist andstæðar honum. Ákveðin 
atriði geta hins vegar réttlætt takmarkanir eða hindranir á beitingu fjórfrelsisákvæð- 
anna. 1 ' Þannig er ekki nóg að leiða í ljós að reglan feli í sér takmarkanir heldur þarf 
líka að athuga hvort einhver lögmæt sjónarmið geti réttlætt þessar takmarkanir. Þau 
sjónarmið sem dómstóllinn hefur tekið til greina í þessu sambandi eru þau sem 
byggja á brýnum almennum hagsmunum , 52 markmið þeirra verða að vera skýr og 
reglurnar verða að vera þannig úr garði gerðar að tryggt sé að markmiðin náist. Loks 


48 Ályktun þessi er einnig í samræmi við það sem fram kemur í Amurta málinu, C-379/05, þar sem 
dómstóllinn gerir greinarmun á því hvort mismunandi skattlagning í einu ríki sé leiðrétt í heima- 
ríki viðkomandi fyrirtækis með einhliða aðgerðum (þ.e. löggjöf) eða á grundvelli tvísköttunar- 
samninga. Sjá grein 84 í dóminum. 

49 Sjá grein 38 í dóminum. 

50 Sjá greinar 35-39 í áliti lögmannsins og neðanmálsgrein 28 í álitinu þar sem hann fjallar um Fokus 
bank-málið. 

51 Eins og áður sagði er oft óljós munurinn á meðferð mála sem varða annars vegar óbeina mismunun 
og hins vegar takmarkanir á fjórfrelsinu. Ymsir halda því fram að mat dómstólsins á því hvort um 
mismunun sé að ræða fari fram með sama hætti og þegar dómstóllinn metur hvort brýnir almanna- 
hagsmunir geti réttlætt takmarkandi reglur. I einhverjum dómum eru jafnvel notuð hugtök eins og 
brýnir almannahagsmunir þegar matið á málefnalegum forsendum fer fram og ruglar þetta um- 
ræðuna. En jafnvel þótt dómstóllinn beiti líkum aðferðum í báðum tilvikum verður að undirstrika 
að hann er strangari í mati sínu þegar kemur að ætluðu broti sem byggir á mismunun heldur en 
broti sem lýtur að takmörkunum. Sjá Karsten Engsig Sorensen og Poul Runge Nielsen, EU-retten, 
bls. 244-246. 

52 Enska: overriding public interest, danska: tvingende almene hensyn. Stefán Már Stefánsson fjallar um 
hugtakið sem óhjákvæmilegar þjóðfélagsþarfir í almannaþágu í „Leyfilegar takmarkanir á fjór- 
frelsisákvæðum EB/EES réttar," bls. 418-420. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


109 


er nauðsynlegt skilyrði lögmætis að takmarkanir gangi ekki lengra en nauðsyn 
krefur til að ná yfirlýstum markmiðum. í máli C-250/95, Futura Participations SA eru 
þessi sjónarmið orðuð svo í 26. grein: „[...] the imposition of such a condition, which 
specifically affects companies or firms having their seat in another Member State, is 
in principle prohibited by Article 52 of the Treaty. It could only be otherwise if the 
measure pursued a legitimate aim compatible with the Treaty and were justified by 
pressing reasons of public interest. Even if that were so, it would still have to be of 
such a nature as to ensure achievement of the aim in question and not go beyond 
what was necessary for that purpose [. . .] //53 

Eins og í ESB-sáttmálanum er í EES-samningnum sjálfum að finna nokkur 
ákvæði sem víkja að undantekningum frá beitingu fjórfrelsisákvæðanna við sérstakar 
aðstæður, sbr. 33. og 39. gr. að því er varðar stofnsetningarrétt og viðskipti með þjón- 
ustu og 4. gr. tilskipunar ráðsins nr. 88/361 varðandi fjármagnsflutninga og áður- 
nefnd 13. gr. sem varðar takmarkanir á innflutningi vara. En fæst mál sem koma til 
kasta Evrópusambandsdómstólsins eða EFTA-dómstólsins varða þessi undantekn- 
ingarákvæði, heldur hin ólögfeshi sjónarmið um brýna almannahagmuni. í þeim 
málum hafa skattyfirvöld látið reyna á ýmis sjónarmið sem réttlætt geta þær skatta- 
reglur sem deilt er um. Evrópusambandsdómstóllinn, og eftir atvikum EFTA-dóm- 
stóllinn, hafa því tekið afstöðu í fjölda tilvika hvort skattareglur byggja á lögmætum 
eða ólögmætum sjónarmiðum og varpað þannig skýrara ljósi á þær leikreglur sem 
ber að virða innan skattaréttar. Skipta má sjónarmiðum sem teflt hefur verið fram af 
hálfu skattkerfisins í þrjá höfuðflokka: a) sjónarmið sem lúta að þörfinni fyrir heild- 
stætt skattkerfi og innra samræmi kerfisins, b) þörf fyrir að koma í veg fyrir skatta- 
sniðgöngu eða undanskot og loks c) þörf fyrir að halda uppi virku skatteftirliti. 

4.1. Innra samræmi skattkerfisins 

Skattyfirvöld halda því oft fram að umdeilt fyrirkomulag sé nauðsynlegt til að 
tryggja innbyrðis samræmi í reglum viðkomandi skattkerfis. Evrópusambandsdóm- 
stóllinn hefur verið tregur til að samþykkja reglur sem takmarka fjórfrelsið á þessum 
grundvelli. Einn af fáum dómum þar sem fallist er á sjónarmið skattyfirvalda í þessu 
sambandi er í Bachmann-málinu, C-204/90. Þar var deilt um skattlagningu lífeyris- 
greiðslna og því haldið fram að belgískar reglur þar að lútandi brytu í bága við frelsi 
til fjármagnsflutninga. Reglurnar heimiluðu frádrátt frá skatti vegna iðgjalda til 
innlendra lífeyrissjóða en ekki erlendra. Greiðslur rir irtnlendum lífeyrissjóðum voru 


53 Til samanburðar eru sömu sjónarmið orðuð þannig í 34. grein í Centros málinu, C-212/9 7: „[...] 
Next, it should be borne in mind that, according to the Court's case-law, national measures liable to 
hinder or make less attractive the exercise of fundamental freedoms guaranteed by the Treaty must 
fulfil four conditions: they must be applied in a non-discriminatory manner; they must be justified 
by imperative requirements in the general interest; they must be suitable for securing the attain- 
ment of the objective which they pursue; and they must not go beyond what is necessary in order 
to attain it [...]" 



110 


EES-réttur og skattaréttur 


hins vegar skattskyldar meðan greiðslur úr erlendum lífeyrissjóðum voru það ekki. 
Niðurstaða dómstólsins fólst í því að við „núverandi þróunarstig EB-réttar" (dóm- 
urinn var kveðinn upp í janúar 1992) bæri að líta svo á að samhengisins vegna mætti 
réttlæta takmörkun þegar um væri að ræða beint samhengi milli annars vegar frá- 
dráttar frá skatti vegna innborgunar og skattskyldu við útgreiðslur úr innlendum líf- 
eyrissjóðum og hins vegar engrar frádráttarheimildar við inngreiðslu og engrar skatt- 
skyldu við útgreiðslu úr erlendum lífeyrissjóðum. Fordæmisgildi þessa dóms hefur 
hin síðari ár þó verið dregið í efa. 54 Vísað er til þessa dóms í fjölmörgum öðrum úr- 
lausnum dómstólsins og svo virðist sem enn sé byggt á þeirri meginreglu sem fram 
kemur í Bachmann-málinu, þ.e. réttlæta megi takmarkanir fjórfrelsisins til að tryggja 
ákveðið samræmi í skattkerfinu en dómurinn leggur þó ítrekað áherslu á að sú heim- 
ild sé bundin skilyrðum um að beint samband sé á milli skattskyldu og frádráttar/ 
skattfrelsis og jafnframt að almenn skilyrði um lögmæti takmarkana séu fyrir hendi. ’’ 
Takmarkanir á fjórfrelsinu eru ekki heimilar í þeim tilgangi að koma í veg fyrir 
að eitt ríki verði af skatttekjum, t.d. vegna þess að skattskylda færist yfir til annars 
aðildarríkis Evrópusambandsins eða EES-ríkis. Skattyfirvöld halda því oft fram að 
reglur séu nauðsynlegar vegna samhengis eða innra samræmis í skattkerfinu, eða til 
að koma i veg fyrir undanskot frá sköttum, þegar raunverulegur tilgangur er sá að 
koma í veg fyrir að viðkomandi ríki verði af skattlagningarrétti. Það er hins vegar 
ljóst að Evrópudómstóllinn og EFTA-dómstóllinn hafna takmörkunum á þessum 
forsendum. Þetta kemur t.d. fram í máli C-436/00, X&Y gegn sænskum skattyfir- 
völdum. Málavextir voru þeir að umdeildar skattareglur heimiluðu ekki freshm á 
skattlagningu söluhagnaðar hlutabréfa sem seld voru erlendum aðila sem seljandi 
átti beint eða óbeint hlut í eða til sænsks félags sem erlent félag ætti beint eða óbeint 
hlut í. Rökin fyrir lagareglunni, sem komu fram í greinargerð með frumvarpi lag- 
anna, voru þess efnis að annars væri hætta á að tekjunum yrði skotið undan sænskri 
skattlagningu. Evrópudómstóllinn taldi að hvorki skráðar undantekningarreglur né 
óskráðar, byggðar á vemdun brýnna almannahagsmuna, réttlættu takmarkanir á 
fjórfrelsinu á þessum grundvelli. Að auki þóttu reglumar brjóta gegn meðalhófs- 
reglunni þar sem þær þóttu of víðtækar, það er of almenns eðlis. 

4.2. Komið í veg fyrir skattasniðgöngu og undanskot 

Evrópudómstóllinn hefur hins vegar viðurkennt að heimilt sé að setja reglur, sem 
takmarka að einhverju leyti fjórfrelsið, til að ná fram því markmiði að koma í veg 
fyrir ólögmæt undanskot frá skatti. Hér verða almennu skilyrðin sem áður er fjallað 
um að vera fyrir hendi. Reglurnar mega fela í sér beina mismun, brýnir almanna- 
hagsmunir verða að vera í húfi, líkur verða að vera á að reglurnar í raun nái mark- 
miðum sínum og þær mega ekki ganga lengra en nauðsyn krefur til að ná þeim 
markmiðum sem að er stefnt. í því sambandi verða reglurnar að beinast að tilteknum 

54 Sjá t.d. Nikolaj Vinther og Jan Guldmand Hansen, „EU-rettens krav til dansk skatteret," bls. 228. 

55 Sjá m.a. grein 40 í máli C-319/02, Manninen og grein 14 í máli C-422/01, Skandia. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


111 


tegundum ráðstafana og mega ekki vera of almennar. Það verður með öðrum orðum 
að fara fram sjálfstæð athugun á því hvort dregið hafi verið undan skatti. 56 Á þetta 
reyndi bæði í Lankhorst-Hohorst-málinu, C-324/00, og máli Lasteyrie du Saillant, C- 
9/02. í síðarnefnda málinu var skattur við brottflutning frá Frakklandi (exit skattur) 
til skoðunar. De Lasteyrie flutti frá Frakklandi til Belgíu í september 1998. Vegna 
flutningsins var lagður skattur á óinnleystan söluhagnað hlutabréfa sem hann átti í 
frönsku fyrirtæki en óumdeilt var að slík skattskylda hefði ekki stofnast hefði hann 
ekki flutt úr landi. Mögulegt var að fá skattlagningu frestað, og niðurfellda eftir 5 ár, 
með því að leggja fram tryggingu fyrir reiknuðum skatti. í málinu kom fram að til- 
efni þessarar löggjafar í Frakklandi voru mörg tilvik þar sem skattgreiðendur höfðu 
flutt heimilisfesti sitt tímabundið til nágrannaríkja í þeim tilgangi einum að komast 
hjá skattlagningu söluhagnaðar hlutabréfa. Dómstóll Evrópusambandsins taldi 
þessar skattareglur brjóta í bága við 43. gr. EB (nú 49. gr. ESB) þar sem þær fólu aug- 
ljóslega í sér skattalegt óhagræði fyrir þá sem vildu færa sig á milli landa. Dómstóll- 
inn taldi að jafnvel þótt viðurkennt væri að ríkjum væri heimilt að grípa til aðgerða 
til að hindra undanskot frá sköttum, væru reglur af þessu tagi óheimilar. Þær bitn- 
uðu á öllum sem vildu flytja frá Frakklandi og engin sérstök skoðun færi fram á því 
hvort flutningurinn væri eiginlegar málamyndaráðstafanir í þeim tilgangi að snið- 
ganga skattareglur. 57 Af þessum dómi má sjá að almennar reglur, sem auðveldlega 
geta hitt fyrir fleiri en þá sem reyna að sniðganga skattareglur, er erfitt að réttlæta 
með vísun til mikilvægra almannahagmuna. 

Dómstóllinn gerir strangar kröfur til meðalhófs í úrræðum aðildarríkja gegn 
skattundanskotum og skattsvikum svo sem kemur fram í máli C-451/05, ELISA, sem 
varðaði löggjöf í Frakklandi um eignarskatta af fasteignum. Umdeildur skattur var 
lagður á félag í Lúxemborg sem stofnað var á grundvelli laga frá 1929. Félög þessarar 
tegundar eru undanþegin flestum tegundum skatta í Lúxemborg og um þau gilda 
reglur sem takmarka skyldu þeirra til upplýsingagjafar til skattyfirvalda í Lúxem- 
borg. Af þeirri ástæðu var yfirvöldum í Lúxemborg hvorki heimilt né mögulegt að 
veita öðrum skattyfirvöldum upplýsingar um þessi félög. Tilskipun 77/799 um gagn- 
kvæma aðstoð í skattamálum tekur samkvæmt efni sínu ekki til þessara félaga. 
Frönsk skattalög gerðu afhir á móti að skilyrði fyrir því að erlend félög nytu sömu 
skattalegu meðferðar í Frakklandi og frönsk félög, að mögulegt væri að afla slíkra 
upplýsinga í gegnum samninga við viðkomandi ríki þar sem félagið var heimilisfast. 
Rök franskra stjórnvalda voru þau að slíkar reglur væru nauðsynlegar til að koma í 
veg fyrir undanskot skatta og báru því við að rökstuddur grunur væri um að aðilar 
skattskyldir í Frakklandi notuðu þessa tegund félaga til að komast undan lögboðnum 
skattgreiðslum. Dómstólinn féllst á að reglur væru nauðsynlegar til að koma í veg 
fyrir undanskot, þ.e. að brýnir almannahagsmunir lægju þeim að baki og taldi að 
reglurnar væru líklegar til að ná því markmiði. Hins vegar taldi hann að útfærsla 


56 Nikolaj Vinther og Jan Guldmand Hansen, „EU-rettens krav til dansk skatteret," bls. 228. 

57 Grein50. 



112 


EES-réttur og skattaréttur 


þeirra í franskri skattalöggjöf gengi lengra en nauðsynlegt væri til að ná því 
markmiði, þar sem reglurnar útilokuðu fyrirfram öll tilvik þar sem ekki væri hægt að 
afla fullnægjandi upplýsinga á grundvelli ofangreindrar tilskipunar eða tvíhliða 
samninga Frakklands við viðkomandi ríki. Taldi dómstóllinn að ná mætti sömu 
markmiðum með því að heimila viðkomandi skattgreiðanda sjálfum að leggja fram 
þær upplýsingar sem nauðsynlegar væru til að koma í veg fyrir undanskot. 58 

Það er aftur á móti ekki heimilt að setja reglur sem takmarka fjórfrelsið í þeim 
tilgangi að koma í veg fyrir að skattaðili nýti sér hagstæðari skattareglur í öðru 
aðildarríki. Þetta kemur víða fram í dómum Evrópudómstólsins, m.a. í máli C-9/02, 
Lasteyrie du Saillant og C-294/9 7, Eurowings. í Cadbury Schweppes-málinu segir um 
þetta atriði, þar sem fyrir lá að yfirlýshir tilgangur með stofnun dótturfélaga í Al- 
þjóðlegu fjármálaþjónustumiðstöðinni í Dublin var að njóta hagfelldara skattaum- 
hverfis sem þar var boðið, að það fæli í sjálfu sér ekki í sér misnotkun á fjórfrelsis- 
reglum ESB. 59 

4.3. Virkt skatteftirlit 

Skattyfirvöld hafa í ýmsum málum fyrir Evrópusambandsdómstólnum haldið því 
fram að reglur, sem fela í sér takmarkanir á fjórfrelsinu, helgist af þörf fyrir skilvirkt 
skatteftirlit. Dómstóllinn hefur fallist á að brýnir almannahagsmunir felist í virku 
skatteftirliti sem geti af þeim sökum réttlætt takmarkanir á fjórfrelsisákvæðum sátt- 
málans. 60 Hins vegar gerir dómstóllinn strangar kröfur til þess að slíkar reglur gangi 
ekki lengra en nauðsyn krefur til að ná markmiðum sínum. Þannig taldi dómurinn í 
tilvitnuðu máli Futura Participations að skattalög í Lúxemborg settu of ströng skil- 
yrði í skattalögum fyrir því að taka til greina tap á móti hagnaði fyrirtækisins. Um 
var að ræða útibú fransks fyrirtækis en samkvæmt samningi ríkjanna tveggja var rétt 
og skylt að skattleggja tekjur útibúsins í Lúxemborg þar sem tekjumar voru upp- 
runnar. Þarlend skattalöggjöf gerði hins vegar ráð fyrir því að tap undangenginna ára 
yrði einungis yfirfæranlegt milli ára, að sýnt væri fram á að fyrirtækið hefði haldið 
sjálfstætt bókhald fyrir útibúið í Lúxemborg á umræddu tímabili sem tæki mið af 
þarlendum skattareglum. í málinu var því haldið fram að þessar reglur helguðust af 
þörf fyrir virkt skatteftirlit en dómstóllinn taldi það ekki fá staðist, þar sem bókhalds- 
krafan var bundin við heimild til að yfirfæra tap milli ára. Að öðru leyti voru útibú 
erlendra fyrirtækja ekki bókhaldsskyld þar í landi. 61 

Þá hefur dómstóllinn ítrekað látið það álit uppi að aðildarríkjum Evrópusam- 
bandsins kunni að vera heimilt að takmarka rétt til stofnsetningar fyrirtækja ef sýnt 
er fram á að slíkar reglur komi í veg fyrir hreinar málamyndaráðstafanir fyrirtækja í 

58 Sjá grein 94 hvað síðasttalda atriðið varðar. 

59 Grein 38. Á hinn bóginn kann að vera grönn lína milli þess sem dómurinn kallar notkun og mis- 
notkun fjórfrelsisákvæðartna, sbr. t.d. mál C-212/97, Centros. 

60 Sjá t.d. 31. grein í máli C-250/95, Futura Participations. 

61 Sjá 37. grein dómsins. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


113 


því augnamiði að skjóta sér undan landslögum viðkomandi ríkis. Þetta kemur m.a. 
fram í máli Cadbury Schweppes en í því máli reyndi á breska CFC-löggjöf (reglur um 
þvingaða samsköttun). Deilt var um skattlagningu tveggja dótturfélaga Cadbury 
Schweppes, sem höfðu þann tilgang að veita móðurfélaginu ýmiss konar fjármála- 
þjónustu. Fyrirtækin voru sett á fót í Alþjóðlegu fjármálaþjónustumiðstöðinni í 
Dublin á írlandi þar sem skatthlutfall fyrirtækja var umtalsvert lægra en í Bretlandi á 
sama tíma. í niðurstöðu dómsins er ekki kveðið upp úr um hvort umdeild löggjöf 
stangast á við staðfesturéttarákvæði ESB-sáttmálans en gefnar ítarlegar leiðbeiningar 
um það út frá hvaða sjónarmiðum beri að meta lögmæti hennar. Kemur m.a. fram í 
dóminum að staðfesturéttarákvæðið komi í veg fyrir að ríki skattleggi tekjur dóttur- 
félaga í öðrum ríkjum sambandsins, þar sem skatthlutfall sé lægra, nema sýnt sé fram 
á að um hreina málamyndastarfsemi sé að ræða (e. wholly artificial arrangement ) sem 
hafi þann eina tilgang að komast hjá skattlagningu í heimaríki móðurfélagsins. 62 Af 
þessum og fleiri dómum má ráða að heimildum aðildarríkjanna til að grípa til að- 
gerða gegn þessari tegund skattasniðgöngumála er sniðinn þröngur stakkur. 63 

Loks skal nefnt að Evrópusambandsdómstóllinn hefur ekki fallist á takmarkanir 
á fjórfrelsinu á þeim grundvelli að slíkt sé nauðsynlegt til að gera skattyfirvöldum 
kleift að afla upplýsinga um ætluð skattsvik eða undanskot. Dómstóllinn vísar til 
þess að aðildarríki geti notað reglur sambandsins um gagnkvæma aðstoð skattyfir- 
valda og á þar við tilskipun ráðsins nr. 77/799/EEC eða eftir atvikum tvísköttunar- 
samninga milli ríkja. 64 Tilskipun þessi gerir ráð fyrir því að tilteknar upplýsingar fari 
sjálfkrafa með reglubundnum hætti, eða þegar sérstakt tilefni er til, á milli aðildar- 
ríkja og jafnframt að þau skiptist á upplýsingum þegar eftir því er leitað. Tilskipun 
þessi er hins vegar ekki hluti EES-samningsins og það virðist hafa ráðið úrslitum 
varðandi niðurstöðu í máli C-540/07, Framkvæmdastjómin gegn Ítalíu. Þar voru 
reglur um afdráttarskatt á arðgreiðslur til fyrirtækja utan Ítalíu taldar stangast á við 
grunnreglu bandalagsréttar um frjálsa fjármagnsflutninga þar sem skatthlutfall arð- 
greiðslna til erlendra fyrirtækja var almennt hærra en hvað varðar greiðslur milli ítal- 
skra fyrirtækja. ítölskum stjómvöldum stoðaði ekki að bera fyrir sig að reglurnar 
væru nauðsynlegar til að stemma stigu við skattaundanskotum og var m.a. bent á 
ofangreinda tilskipun til að afla upplýsinga um skattgreiðendur innan Evrópusam- 
bandsins. Hins vegar komst dómstóllinn að öndverðri niðurstöðu varðandi fyrirtæki 
í EFTA-ríkjum EES-svæðisins. Hvað þau varðar var niðurstaða dómsins sú að ríkir 
almannahagsmunir (overriding public interest) réttlæthi takmarkanir á frjálsum fjár- 
magnsflutningum skv. 40. gr. EES. 65 Tók dómurinn fram að samvinna skattyfirvalda á 
grundvelli tilskipunar 77/799/EEC væri ekki fyrir hendi gagnvart EES-ríkjunum og 
virðist jafnframt byggja á þeirri fullyrðingu ítalskra yfirvalda að ekki væm fyrir 


62 Sjá 75. grein dómsins. 

63 Sjá t.d. C-324/00, Lankhorst-Hohorst, C-9/02, Lasteyrie du Saillant og C-446/03, Marks & Spencer. 

64 Sjá t.d. 71. grein í C-196/04, Cadbury Schweppes. 

65 Sjá greinar 67 og 68. 



114 


EES-réttur og skattaréttur 


hendi samningar um gagnkvæm upplýsingaskipti milli Ítalíu og viðkomandi ríkja. 
Það rýrir hins vegar gildi dómsins að dómstóllinn virðist ekki hafa lagt sjálfstætt mat 
á raunverulega möguleika til aðstoðar og upplýsingaskipta milli Ítalíu og EES- 
ríkjanna á grundvelli gildandi samninga. í tvísköttunarsamningi milli íslands og 
Ítalíu, sem tók gildi í upphafi árs 2009, er t.d. ákvæði í 27. gr. um gagnkvæm skipti á 
upplýsingum milli skattyfirvalda sem takmarkast hvorki við þá aðila né þá skatta 
sem samningurinn tekur til. 

Eftir stendur hins vegar að niðurstaðan er með skýrum hætti sú að almennu 
ákvæði EES-samningsins, sem eru samhljóða ákvæðum ESB-sáttmálans, eru túlkuð 
með mismunandi hætti á EES-svæðinu og innan Evrópusambandsins. Grundvöllur 
mismunandi túlkunar byggir á því að tilskipun ESB sem ekki hefur gildi á EES- 
svæðinu þótt þau almennu ákvæði grundvallarsamninganna sem reynir á séu efnis- 
lega samhljóða. Því er ljóst að það þarf í sérhverju tilviki að kanna hvaða áhrif afleidd 
löggjöf, eða jafnvel önnur ákvæði ESB-sáttmálans eða EES-samningsins, geta haft á 
túlkun meginreglnanna. 

5. Niðurlag 

Ólíkt flestum öðrum alþjóðasamningum er samningurinn um Evrópska efnahags- 
svæðið síkvikur. Hann tekur stöðugum breytingum bæði fyrir tilstuðlan formlegra 
breytinga og nýrra gerða sem tengjast honum en ekki síður vegna áhrifa Evrópu- 
dómstólsins og EFTA-dómstólsins við túlkun ákvæða hans. Evrópuréttur var til 
skamms tíma ekki talinn hafa mikil áhrif á sviði skattaréttar en reyndin hefur orðið 
önnur, fyrst og fremst vegna fjölgunar dóma á því sviði þar sem almennum leik- 
reglum hins innri markaðar er beitt á skattalöggjöf aðildarríkjanna. Eitt meginmark- 
mið EES-samningsins er að koma á sameiginlegum innri markaði á EES-svæðinu og 
tryggja einsleitni reglna sem um hann gilda. Af þeim sökum hafa úrlausnir Evrópu- 
dómstólsins varðandi túlkun grundvallarreglna sem snerta starfrækslu innri mark- 
aðarins mikla þýðingu við túlkun samhljóða ákvæða EES-samningsins. 

Mikil fjölgun skattamála fyrir Evrópudómstólnum hefur varpað skýrara ljósi á 
afstöðu dómstólsins til þess hvemig skattareglur þurfa að líta út til að teljast sam- 
ræmast frelsisákvæðum sambandsréttar. Meginreglan er sú að skattalöggjöf má ekki 
fela í sér mismunun byggða á ríkisfangi eða skattalegu heimilisfesti. Nokkrar undan- 
tekningar þessarar meginreglu er að finna í meginmáli EES-samningsins sjálfs. Mikil- 
vægari er þó ólögfest regla sem heimilar takmarkanir á fjórfrelsisákvæðum samn- 
ingsins á grundvelli brýnna almannahagsmuna enda sé sjónarmiða um meðalhóf 
gætt við útfærslu og beitingu slíkra reglna. Af þeim málum sem komið hafa til kasta 
Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins má sjá að þörf skattkerfisins til að setja 
fjórfrelsinu skorður er rökstudd með nauðsyn þess að tryggja irtnra samræmi í skatt- 
kerfinu, hindra skattasniðgöngu eða halda uppi skilvirku skatteftirliti. í fæstum til- 
vikum hafa dómstólarnir tekið undir sjónarmið skattyfirvalda. Oftast er sjónarmiðum 



Bifröst Journal of Social Science — 4 (2010) 


115 


þeirra hafnað eða því settar verulegar skorður hvernig útfæra má reglurnar, þótt 
fallist sé á að lögmæt sjónarmið liggi að baki þeim. 

í höfuðdráttum gilda sömu reglur á EES-svæðinu og innan Evrópusambandsins 
þar sem grundvallarreglur um bann við mismunun og takmörkun á fjórfrelsinu eru 
þær sömu. Hins vegar kunna önnur ákvæði sáttmála ESB og afleidd löggjöf á sviði 
skattaréttar, sem ekki hefur verið tekin upp í EES-samninginn, að hafa áhrif á túlkun 
meginreglnanna í tilteknum tilvikum. í nýlegum dómi Evrópudómstólsins var niður- 
staðan þannig sú að takmarkanir á frjálsum fjármagnsflutningum töldust réttlætan- 
legar á EES-svæðinu en ekki gagnvart fyrirtækjum innan Evrópusambandsins. 

Þótt þróun Evrópuréttar bendi til að æ ríkari kröfur séu gerðar til hlutleysis 
skattareglna gagnvart þjóðerni og staðsetningu þá eru þau skilaboð ekki alltaf skýr. 
Dómstóllinn virðist reyna að feta einstigið milli þess að krefjast jafnræðis og þess að 
viðurkenna svigrúm aðildarríkjanna til að ráða sínum reglum sjálf. Þetta tvennt fer 
ekki alltaf saman og það fer ekki hjá því að stundum eru röksemdir og niðurstöður 
dómsins misvísandi eða óljósar. 

Um höfundinn 

Ingibjörg Þorsteinsdóttir er dósent við lagadeild Háskólans á Bifröst. Netfang: 
ingibjorg@bifrost.is. Greinin byggir að hluta á rannsókn um tengsl skattaréttar og 
EES-réttar sem unnin var árið 2007 með styrk frá Norræna skattrannsóknarráðinu. 
Vinnugrein um sama efni birtist sem „Skattaréttur og EES-samningurinn," Tímarit 
um félagsvísindi 1 (2007), bls. 72-95. 

Heimildaskrá 

Alþingistíðindi. 

Arnold, Brian J. og Michael J. Mclntyre: International tax primer. Kluwer Law International. 
Haag 2002. 

Baker, Philip: „Taxation and the European Convention on Human Rights." I British Tax 
Review 2000, bls. 211-377. 

Blanchet, Thérése, Risto Piipponen og Maria Westan-Clément: The agreement on the European 
Economic Area: a guide to thefree movement ofgoods and competition rules. Clarendon Press. 
Oxford 1994. 

Bullen, Andreas: EU, E0S og skatt: de fire friheter og direkte beskatning. Gyldendal Akademisk. 
Oslo 2005. 

Commission of the European Communities: „A constitution for the Union." Commission 
Communication COM (2003) 548 final. Brussels, 17 september 2003. Slóð: http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0548:FIN:EN:PDF 
Cordewener, Axel, Georg Kofler og Servaas Van Thiel: „The clash between European 

freedoms and national direct tax law: public interest defences available to the Member 
States." Common Market Eaw Review 46 (2009), bls. 1951-2000. 

Dajani, Omar G., o.fl.: E0S-avtalen og norsk skatterett. Universitetsforlaget. Oslo 2003. 

Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur. Codex. Reykjavík 2006. 



116 


EES-réttur og skattaréttur 


Hansen, Jan Guldmand, Nikolaj Vinther og Erik Werlauff: Sambeskatning 2006/07. Magnus 
Informatik. Kobenhavn 2006. 

Organization for Economic Cooperation and Development. Model tax convention on income 
and on capital: condensed version. París 1998. 

Jón Elvar Guðmundsson: „European tax law in the relations with the EFTA countries." I 
Intertax, 34 (2006), bls. 58-85. 

Ingibjörg Þorsteinsdóttir: „Evrópskur skattaréttur: átök og árangur á sviði skattaréttar 
Evrópusambandsins." Grábrók: tímarit lagadeildar Háskólans á Bifröst 1 (2009): 31-68. 

Lang, Michael: „Direct taxation: is the ECJ heading in a new direction?" European Taxation, 
september 2006, bls. 421-430. 

Larking, Barry: „Fokus Bank: the end of withholding tax as we know it?" EC Tax Review 14 
(2005), nr. 2, bls. 69-77. 

Lyal, Richard: „Non-discrimination and direct tax in Community law." EC Tax Review 12 
(2003), nr. 2, bls. 68-74. 

Stáhl, Kristina: „EU-samarbetets betydelse pá den direkta beskattningens omráde - 
gemenskapens kontra medlemsstaternas intressen." I Forhandlingerne ved det 37. 
nordiske Juristnwde i Reykjavík 18.-20. august 2005, 1. bindi, bls. 383-396. Reykjavík 2005. 

Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið. Orator. Reykjavík 2000. 

Stefán Már Stefánsson: „Leyfilegar takmarkanir á fjórfrelsisákvæðum EB/EES réttar." í Rit 
lagadeildar Háskólans á Bifröst, bls. 411-428. Bifröst 2006. 

Stokholm, Jeppe R .: EU skatteret. Thomson. Kaupmannahöfn 2008. 

Sorensen, Karsten Engsig og Poul Runge Nielsen: EU-retten. 4. útgáfa. Jurist- og Okonom- 
forbundets Forlag. Kaupmannahöfn 2008. 

Terra, Ben J. M. og Peter J. Wattel: European tax law. 4. útgáfa. Kluwer. Haag 2005. 

Vanistendael, Frans: „Denkavit Internationaal: the balance between fiscal sovereignty and the 
fundamental freedoms?" European Taxation, 2007, nr. 5, bls. 210-213. 

Vinther, Nikolaj og Jan Guldmand Hansen: „EU-rettens krav til dansk skatteret." SR-Skat, 
2004 (4), bls. 224. 

Vinther, Nikolaj og Erik Werlauff: „Hvad bor Danmark gore ved problemet „tynd 

kapitalisering" efter dommen in Lankhorst-Hohorst? Et utjenligt forsog pá at gore 
dansk skatteret EU-konform." Skat Udland 2003, nr. 11, bls. 796-798. 

Zimmer, Frederik: Internasjonal inntektsskatterett: en innforing. 3. útgáfa. Universitetsforlaget. 
Oslo 2003. 

Dómaskrá 

EFTA-dómstóllinn: 

E-6/98, 20. maí 1999, Ríkisstjórn Noregs gegn ESA. 

E-l/04, 23. nóvember 2005, Fokus bank ASA. 

E-5/04, 21. júlí 2005, Fesil ASA og Finnfjord Smelteverk AS gegn ESA. 

Evrópudómstóllinn: 

C-270/83, Avoir-fiscal: Commission ofthe European Communities v French Republic. ECR (1986) 
bls. 00273. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 4 (2010) 


117 


C-360/89, Framkvæmdastjórnin gegn Ítalíu: Commission ofthe European Communities v Italian 
Republic. ECR (1992) bls. 1-03401. 

C-195/90, Framkvæmdastiórnin gegn Þýskalandi: Commission ofthe European Communities v 
Federal Republic ofGermany. ECR (1992) bls. 1-03141. 

C-204/90, Bachmann: Hanns-Martin Bachmann v Belgian State. ECR (1992) bls. 1-00249. 
C-330/91, Commerzbank: The Queen v Inland Revenue Commissioners, ex parte Commerzbank 
AG. ECR (1993) bls. 1-04017. 

C-279/93, Schumacker: Finanzamt Köln-Altstadt v. Roland Schumacker. ECR (1995) bls. I- 
00225. 

C-250/95, Futura Participations: Futura Participations SA and Singer v Administration des 
contributions. ECR (1997) bls. 1-02471. 

C-212/97, Centros: Centros Etd v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. ECR (1999) bls. 1-01459. 

C-294/9 7, Eurowings: Eurowings Luftverkehrs AG v Finanzamt Dortmund-Unna. ECR (1999) bls. 
1-07447. 

C-307/97, Saint-Gobain: Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland v 
Finanzamt Aachen-Innenstadt. ECR (1999) bls. 1-06161. 

C-311/97, Royal Bank of Scotland: Royal Bank ofScotland plc v Elliniko Dimosio (Greek State). 
ECR (1999) bls. 1-02651. 

C-324/00, Lankhorst-Hohorst: Lankhorst-Hohorst GmbH v Finanzamt Steinfurt. ECR (2002) bls. 
1-11779. 

C-436/00, X&Y: X and Y v Riksskatteverket. ECR (2002) bls. 1-10829. 

C-422/01, Skandia: Försdkringsaktiebolaget Skandia (publ) and Ola Ramstedt v Riksskatteverket. 
ECR (2003) bls. 1-06817. 

C-9/02, Lasteyrie du Saillant: Hughes de Lasteyrie du Saillant v Ministére de l'Économie, des 
Finances et de ITndustrie. ECR (2004) bls. 1-02409. 

C-319/02, Manninen: Petri Manninen. ECR (2004) bls. 1-07477. 

C-376/03, D: D. v Inspecteur van de Belastingdienst. ECR (2005) bls. 1-05821. 

C-446/03, Marks & Spencer: Marks & Spencer plc v David Halsey (Her Majesty’s Inspector of 
Taxes). ECR (2005) bls. 1-10837. 

C-196/04, Cadbury Schweppes: Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd v 
Commissioners oflnland Revenue. ECR (2006) bls. 1-07995. 

C-374/04, ACT Group Litigation: Test Claimants in Class IV ofthe ACT Group Litigation v 
Commmissioners oflnland Revenue. ECR (2006) bls. 1-11673. 

C-170/05, Denkavit: Denkavit Internationaal BV and Denkavit France SARL v Ministre de 
l'Économie, des Finances et de ITndustrie. ECR (2006) bls. 1-11949. 

C-379/05, Amurta: Amurta SGPS v Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam. ECR (2007) bls. 
1-09569. 

C-451/05, ELISA: Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (ELISA) v Directeur 
général des impöts and Ministére public. ECR (2007) bls. 1-08251. 

C-540/07, Framkvæmdastjórnin gegn ftalíu: Commission ofthe European Communities v Italian 
Republic. ECR (2009) bls. 1-10983. 

Hæstaréttardómar: 

Hrd. 1990.2, Akæruvaldið gegn Guðmundi Breiðfjörð Ægissyni. 

Hrd. 2003.2045, íslenska ríkið gegn Herði Einarssyni. 



Journal submission guidelines 


Submissions should be sent through the journal's online system at bjss.bifrost.is. 
Prospective authors must create a username and password before submitting an 
article. Informal enquiries may be directed to the editor at ian@bifrost.is. Submitters 
should specify the intended category of their work (peer-reviewed article, research 
note, review, etc.) The main working languages of the journal are Icelandic and 
English, but material may be published in other languages if circumstances warrant. 
The journal has a flexible policy on citation style, but expects consistency within each 
submission. Tables and figures should be submitted in an editable format. Further 
guidelines for authors, as well as a word processing template in .odt and .doc format, 
are available online at bjss.bifrost.is. 


Leiðbeiningar varðandi greinaskrif 

Greinar skulu sendar með rafrænum hætti í gegnum bjss.bifrost.is. Höfundar efnis 
þurfa að hafa notandanafn og aðgangsorð áður en þeir senda inn greinar. Óformlegar 
fyrirspurnir má senda til ritstjóra á netfangið ian@bifrost.is. Þeir sem senda inn efni 
þurfa að láta þess getið hvort um er að ræða grein til ritrýningar, vinnugrein, ritdóm 
eða annað. Tungumál efnis í tímaritinu eru íslenska og enska en hægt er að birta efni 
á fleiri tungumálum ef ástæða er til. Stefna tímaritsins varðandi heimildaskrá og 
meðferð heimilda er sveigjanleg en ætlast er til þess að samræmis sé gætt innan 
hverrar greinar fyrir sig. Töflur og myndir skulu sendar inn þannig að hægt sé að 
vinna í þeim ef þörf krefur. Frekari leiðbeiningar fyrir höfunda sem og 
ritvinnsluform á .odt og .doc formi eru aðgengilegar á bjss.bifrost.is. 



